QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 
Juzuu - FOUR (Lan Tanalu) 
by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 



JUZUU 3 


AALI IMRAN (3) 


TILK.AR RUSULU 


83. Je! Wanataka dini isiyokuwa ya Mwenyezi 
Mungu, na hali kila kilichomo mbinguni na ardhini 
kinamtii Yeye, kikipenda kisipende? Na Kwake 
watarejeshwa wote. 

84. Sema: “Tumemwamini Mwenyezi Mungu, 
na yale tuliyoteremshiwa na aliyoteremshiwa 
Ibrahimu na Ismaili na Ishaka na Yakubu na watoto 
(wake), na yale aliyopewa Musa na Isa na Manabii 
(wengine) kutoka kwa Mola wao. Hatubagui baina 
yao hata mmoja, na sisi tunanyenyekea Kwake. 

85. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu 
basi haitakubaliwa kwake. Naye Akhera atakuwa 
katika wenye khasara (kubwa kabisa). 

86. Mwenyezi Mungu atawaongozaje (kwendea 
haki) watu waliokufuru baada ya kuamini kwao, na 
wakashuhudia ya kwamba Mtume (huyu) ni wa haki, 
na zikawafikia hoja zilizo wazi? Mwenyezi Mungu 
hawaongozi watu madhalimu. 

87. Hao malipo yao ni kuwa iko juu yao laana 
ya Mwenyezi Mungu, na ya Malaika na ya watu 
wote 

88. Humo watakaa milele. Hawatapunguziwa 
adhabu wala hawatapewa nafasi (ya kupumzika) 

89. Isipokuwa wale waliotubu baada ya hayo na 
wakatengeneza (amali zao). (Hao Mungu 
atawasamehe) kwani Mwenyezi Mungu ni Mwingi 
wa kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu. 

90. Hakika wale waliokufuru baada ya kuamini 
kwao, kisha wakazidi kukufuru; toba yao 
haitakubaliwa (kamwe), na hao ndio waliopotea 
(kweli kweli). 

91. Hakika wale waliokufuru, na wakafa hali ni 
makafiri, basi haitakubaliwa kwa mmoja wao 
ijapokuwa katoa fidia ya dhahabu kwa kuijaza ardhi 
yotc. Hao ndio watakaopata adhabu iumizayo, wala 
hawatakuwa na wasaidizi. 

92. Hamtaweza kuufikia wema (khasa) mpaka 
mtoe katika vile mnavyovipenda; na cho chote 
mnachokitoa, basi hakika Mwenyezi Mungu 
anakijua. 


. t ' •><•?■<* ' 1 *. t' u . 

©C' 

&%&&&& y&sjMi 

W • •' V »• /'y ' x '*• * • •• V/ * 

i.i. ' / >, 1 

& iii j&J# 

ĕui&M ustS>» 
&SSB&JIS! 

jj' ji^i cji 

1 4?; LSi (jjaj^l tlr? 

» '■> V ■> - 

tUSSiiJ 1^'dP 


«4. Hii ndiyo itikadi ya Uislamu kama tulivyobainisha katika maelezo ya Aya ya mwisho ya Sunm/ Sagarah. 
92 . Cho chote cha kheri anachokitoa mtu katika njia za khr •• anapata thawabu. T ^Wini irifo anapotoa 
anachokipenda zaidi ndio bora. Ukimpa masikini nguo usiyoitaka utapata thawabu. Lakini ukimpa unayoitaka 
utapata thewebu zaidL 


83 


v<>'.X£ui t(=o 



JUZUU 4 


AALl IMRAN <3) 


LAN TANALU 


93. Kila chakula kilikuwa halali kwa kizazi cha 
Israili (Mayahudi) isipokuwa kile alichojiharimishia 
Israili mwenyewe — kabla haijateremshwa Taurati. 
Sema: “Leteni hiyo Taurati muisome ikiwa 

mnasema kweli.” 




94. Na wo wote watakaomzulia uwongo 
Mwenyezi Mungu baada ya haya, basi hao ndio 
madhalimu (wa nafsi zao). 

95. Sema: “Mwenyezi Mungu amesema 

kweli.’-’ Basi fuateni mila ya Ibrahimu 
aliyekhalisika (na nyendo za upotofu), wala hakuwa 
miongoni mwa washirikina. 

96. Kwa yakini Nyumba ya kwanza iliyowekwa 
kwa ajili ya watu (kufanya ibada) ni ile iliyoko 
Makka, yenye baraka na uwongozi kwa ajili ya 
walimwengu wote. 

97. Humo mna Ishara zilizo wazi (za 
kuonyesha utukufu wake na ukongwe wake. 
Miongoni mwa hizo ni) mahali alipokuwa akisimama 
Ibrahimu, na anayeingia (nchi hiyo) anakuwa katika 
salama. Na Mwenyezi Mungu amewawajibishia watu 
wafanye Hija katika Nyumba hiyo; yule awezaye 
kufunga safari kwenda huko. Na atakayekanusha 
(asende, na hali ya kuwa anaweza) basi Mwenyezi 
Mungu si mhitaji kuwahitajia walimwengu. 

98. Sema: “Enyi watu mliopewa Kitabu! Kwa 
nini mnazikataa hoja za Mwenyezi Mungu, hali 
Mwenyezi Mungu ni shahidi juu ya yote 
mnayoyatenda? 

99. Sema: “Enyi mliopewa Kitabu! Kwa nini 
mnawazuilia (watu) na njia (dini) ya Mwenyezi 
Munguj wale walioamini? Mkaitafutia kosa, na hali 
mnashuhudia (kuwa ni njia ya Mwenyezi Mungu 
isiyokuwa na kosa). Na Mwenyezi Mungu si 
mwenye kughaHhka na mnayoyatenda.” 

100. Enyi mlioamini! Mkiwatii baadhi ya wale 
waliopewa Kitabu, watakurudisheni kuwa makaHri 
baada ya Uislamu wenu. 

101. Na mnakanushaje, hali nyinyi mnasomewa 
Aya za Mwenyezi Mungu, na Mtume wake yuko 


ap ji 

,j. .. 

© I /.wJ* 


! ^$*>5 ' U -*- 9 

© (Jj-aSs 

,i*i-’c,’tr 'i’**’**, .Vr . . * ■ 

®i' r=y* cP r - 3 *’ 1 ? o ^ j 


93. Mayahudi walimwambia Mtume “Wewe huluati mwendo wa Nabii Ibrahimu ingawa unajidai unafuata. 
Mbona unakula nyama ya ngamia; na Nabii Ibrahimu hakuwa akila nyama ya ngamia?” Ndiyo wanasutwa hapa 
kuwa: Ni uwongo huo; na dalili ni hiyo Taurati. Nawaifungue hiyo Taurati wataona kuwa Nabii Yaaqubu (IsraUi) 
— si Nabii Ibrahimu — ndiye aliyejiharimishia kula nyama ya ngamia mwenyewe kwa nafsi yake bila ya 
kulazimishwa na Mwenyen Mungu. 

96. Hapa inabainishwa kuwa nyumba ya mwanzo iliyowekewa watu kufanya Ibada ni A 1 Kaaba, si Baytil 
Muqaddas, kama walivyokuwa wakidai Mayahudi. Na alama ya haya ni hizo dalili zilizotajwa. 


84 





JUZUU 4 


AALI 1 MRAN ( 3 ) 


LAN TANALU 


pamoja na nyiye? Na mwenye kumshika Mwenyezi 
Mungu sawasawa, basi yeye amekwishaongozwa 
katika njia iliyonyoka. 

102. Enyi .mlioamini! Mcheni Mwenyezi Mungu 

kama ipasavyo* kumcha; wala msife isipokuwa 

mmekwishakuwa Waislamu kamiii. 

% • 

103. Na shikamaneni kwa kamba (dini) ya 
Mfrenyezi Mungu nyote, wala msiachane. Na 
kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iiiyo juu 

/ yenu. (Zamani) mlikuwa maadui; naye 
akaziunganisha nyoyo zenu; hivyo, kwa neema yake, 
mkawa ndugu, Na mlikuwa ukingoni mwa shimo la 
Moto (wa Jahannam), naye akakuokoeni naio. 
Namna hivi Mwenyezi Mungu anakubainishieni Aya 
zake iii mpate kuongoka. 

104. Na wawepo katika nyinyi watu 
wanaolingania kheri (Uislamu) na wanaoamrisha 
mema na wakakataza maovu. Na hao ndio 
watakaotengenekewa. 

105. Wala msiwe kama wale waiiofarikiana na 
kukhitaiiHana baada ya kuwafikia dalili zilizo wazi 
(za kuwakataza hayo). Na hao ndio watakaokuwa na 
adhabu kubwa 

106. (Katika) siku ambayo nyuso (nyingine) 
zitakuwa nyeupe, na nyuso (nyengine) zitakuwa 
nyeusi. Ama hao ambao nyuso zao zitakuwa nyeusi 
(wataambiwa)*“Je! Mlikufuru baada ya imani yenu? 
Basi onjeni (uchungu wa) adhabu kwa kule 
kukanusha kwenu.” 

107. Ama hao ambao nyuso zao zitakuwa 
nyeupe, watakuwa katika rehema ya Mwenyezi 
Mungu. Wao humo watakaa milele. 


fe!aJ (Jf>> «u) 1 c&P' ^$ 5 . 

j.a« 

0£)5iaiJ 

,i2iji^ Ut fSWjfSC3/ 
w&j 55-5S5; 


1 * 


tsu . 'yA 

'jig\ 

e&jss^&^sa»»^ psesi 

©C’3J^> *<U» 1 


102. Hapa inahimizwa kila wakati mtu awe juu ya Uislamu wake kamili — kwa kupepusha na kila 
Iililokatazwa na kufanya kila analoliweza — kwani hajui mtu mauti yatamjia wakati gani. 

103. Hapa na katika Aya zifuatazo wanaambiwa Waislamu washikamane wote pamoja kwa jina la dini yao yn 
Uislamu. Wasifarikiane kwa jina la miji au kabila au vyama au mengineyo kama ilivyo sasa. Kufanya hivyo ni 
jukumu kubwa kabisa. Natuache upesi au khatari itakuwa kubwa kabisa na dhambi kubwa. 

Watu wengine katika Aya waliyoita ya 104 wamepachikia maneno haya “Kamba ya Mungu ambayo Waislamu 
wakiishika watakaa katika hali >a umoja ni (1) Kuranij (2) Mjumbe wa Mungu; (3) Makhalifa wa Mjumbe wa 
Mungu. Katika Aya hii wanaonywa Waislamu wasifarikiane maana kufarikiana ni jambo la hatari sana kwao.” 
Hiyo No. (2) na (3) wamemkusudia mtu wao na Makhalifa wake ambaye huyu aliyoko sasa ni wa tatu. Huu 
ukaTiri wao wameupachika hapa, na kuwataka Waislamu wasiwapige vita — wawe pamoja nao, wasifarikiane nao. 
Wakajidai kuwa Mwenyezi Mungu kasema hivi. Hakutwambia sisi Mwenyezi Mungu kuwa tu$iwakhalifu 
wanaokhalifu Uislamu. Tumeambiwa tuwakhahfu kweli kweli na kuwapiga vita vikali wanafiki hao. Tazama Aya 
ya 74 ya Suratut Tawba na Aya ya 9 ya Suratut Tahrim na nyinginezo. Basi sharti tumpige vita barabara mjumbe 
wao huyo waliojiwekea wenyewe na makhaiifa wao waliojiwekea wenyewe huko Bara Hindi — Kadiyan kwao. 

106. Yanatajwa madhila yatakayowapata wale wanaokhitalifiana kwa ajili ya yale yaliyokatazwa. Yatakuwa tu 
siku hiyo. 


85 



JUZUU 4 


AALI IMRAN (3) 


LAN TANALU 


108. Hizi ni Aya za Mwenyezi Mungu 
tunakusomea kwa haki. Na Mwenyezi Mungu hataki 
kuwadhulumu walimwengu. 

109. Na kila kilichomo mbinguni na kilichomo 
ardhini ni cha Mwenyezi Mungu; na mambo (yote) 
yatarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. 

110. Nyinyi ndio umma bora kuliko umma zote 
zilizodhihirishiwa watu (ulimwenguni) — 
mnaamrisha yaliyo mema na mnakataza yaliyo 
maovu, na mnamwamini Mwenyezi Mungu. Na 
kama wale waliopewa Kitabu wangaliamini (kama 
walivyoamrishwa) ingalikuwa bora kwao. (Lakini) 
tniongoni mwao wako wanaoamini; na wengi wao 
wanatoka katika taa ya Mwenyezi Mungu. 

111. Hawatakudhuruni (hao maadui zenu; khasa 
Mayahudi) ila udhia (mdogo tu hivi). Na kama 
watapigana nanyi basi watakupeni migongo 
(wakimbie); kisha hawatanusuriwa. 

1 12. Wamepigwa chapa ya dhila mahala po pote 
wanapokuwako; ila (kwa kushika) kamba (dini) ya 
Mwenyezi Mungu au kamba ya watu (wawasaidie; 
lakini wenyewe peke yao hawajitoshelezi). Na 
wamestahiki ghadhabu ya Mwenyezi Mungu; na 
chapa ya dhila imepigwa juu yao. Haya ni kwa 
sababu ya wao kutoamini maneno ya Mwenyezi 
Mungu na kuwaua Manabii bila ya haki; haya ni 
kwa sababu waliasi na walikuwa wakiruka mipaka 
(aliyoiweka Mwenyezi Mungu). 

11 3. Wao (waliopewa Kitabu) si wote sawa. 
Katika (hao) waliopewa Kitabu wamo watu 
waliotengenea — wanasoma Aya za Mwenyezi 
Mungu nyakati za usiku, na pia wanasujudu (yaani 
wamesilimu). 

114. Wanamwamini Mwenyezi Mungu na siku 
ya mwisho, na wanaamrisha mema na wanakataza 
maovu na wanayaendea mbio mambo mema. Na 
hao ndio miongoni mwa hao watendao mema (kweli 
kweli). 

115. Na kheri yo yote watakayoifanya 
hawatakanushiwa (thawabu zake). Na Mwenyezi 
Mungu anawajua wanaomcha (wakajiepusha na 
makatazo yake na wakafanya maamrisho yake). 


-a' 5IS( 

J" 1 4- ^ 5 * 4- U aSi' } 

AS- S. 

ajajcsiis ’ 

&S £>M 


©<2s 
kui j 

0W 


Iio. Hapa inatajwa saoabu ya kuwa bora umma huu. Basi natushikamane nayo au hatutakuwa hivyo. 
Tuama Aya 143 ya Suratul Baqarah. 

115. Hapa inabainishwa kuwa yo yote yule anayefanya mema kwa (a) Nia nzuri na (b) Kutuata alivyosema 
Muagu atalipwa tu mema yake. 


86 



JUZUU 4 


AALl IMRAN (3) 


LAN TANALU 


ii 6. Hakika wale waliokufuru hazitawafaa mali 
zao wala watoto wao hata kidogo mbele ya 
Mwenyezi Mungu; na hao ndio watu wa Motoni; 
watakaa humo milele. 

ii 7. Mfano wa vile wanavyovitoa katika uhai 
(wao huu) wa duniani (wakataraji thawabu) ni kama 
upepo ambao ndani yake mna baridi kali; ukasibu 
shamba la watu waliodhulumu nafsi zao 
ukaliangamiza. Na Mwenyezi Mungu 
hakuwadhulumu, bali wao wenyewe wanadhulumu 
nafsi zao. 

ii 8. Enyi mlioamini! Msiwafanye wasiri wenu 
watu wasiokuwa katika nyinyi: hao hawataacha 
kukufanyieni ubaya. Wanayapenda yale 
yanayokudhuruni. Bughudha (yao juu yenu) 
inadhihirika katika midomo yao. Na yanayofichwa 
na vifua vyao ni makubwa zaidi. Tumekubainishieni 
dalili (zote) ikiwa nyinyi ni watu wa kufahamu. 

ii 9. Oh! Nyinyi mnawapenda (maadui zenu 
hao), hali wao hawakupendeni! Nanyi mnaamini 
vitabu vyote (chenu na vyao). Na wanapokutana 
nanyi husema, “Tumeamini”. Lakini wanapokuwa 
peke yao wanakuumieni vyanda kwa uchungu (wa 
kukuchukieni). Sema: “Kufeni kwa uchungu wenu 
(huo)j hakika Mwenyezi Mungu anayajua (hata) 
yaliyomo vifuani.” 

120. Ikikupateni kheri huwasikitisha. Na 

ikikupateni shari wanaifurahia. Na kama nyinyi 
mkisubiri na mkamcha Mungu hila zao 

hazitakudhuruni kitu. Hakika Mwenyezi Mungu 
anayajua vizuri yote wanayoyatenda. 


'% sjur^i & 

*>e igu 


’(Sysi 

os: iS .0^ u 155; • }&ik 'j 

©uA?*’ 
i tli’i 


(J5 * \ U ? ^ lf*^c ' j-iai- ' jLi. I j l s 

© j3u4o)i o iju 


1 17. Ama asiyemkubali Mwenyezi Mungu wala amri Zake na makatazo Yake, hata akifanya mema hana jaza 
huko Akhera. Akistahiki kulipwa ataiipwa papa hapa tu basi. 

1 18. Katika jambo kubwa kabisa linaloongoza mambo ya watu yakaongoka ni kuyapanga na kuyatengeneza 
kwa siri, yaonekane yamekwisha kusimama; kwani kuna waovu wengi, hawapendi ya wenzao yanyoke, basi mara 
huyatilia kila namna ya miunda; tahamaki yamepwelewa papo hapo, hayawezi kwenda mbele. 

Ndio ikakatazwa hapa kuwafanya wasiokuwa Waislamu kuwa wasiri wenu wa kuwapa habari zenu za ndani. 

Ama urafiki wa ‘Hujambo Sijambo’ haukatazwi; wala kuwafanyia mema na insafu, kama yalivyobainishwa haya 
katika Aya ya 8 ya Suratul Mumtahina. 

120. Hapa wanaambiwa Waislamu wasiogope uchawi wala marogo wala yaliyo kama haya; bali wamtegemee 
Mwenyezi Mungu basi. Alitakalo Mwenyezi Mungu kuwa, hakuna awezae kulizuia. Basi nautue moyo wako 
ukitaka kufanya lako; usimwogope mchawi wala mwanga wala hasidi wala adui. Mlimkiroga na kushiriki, Liwe 
jambo hilo halifanyiki. Andikalo Mola halifutiki: Hebu liTuteni nasi tuone. 

Wakanyeni wakanyike Mahayawani 

Wanatia usalata Mitaani 

Nguvu zao na Za Mola Bora nani? 

Wakikushituwa Wewe sishituke 

Yupi awezaye Kupitisha lake 

Wakiwa na lao Mungu ana Yake 


87 



JUZUU 4 


AALI IMRAN (3) 


LAN TANALU 


121. Na (kumbuka) ulipotoka asubuhi, ukaacha 
watu wako, ili uwatengenezee Waislamu mahali pa 
kupigania; na Mwenyezi Mungu anasikia na anajua 

122. (Kumbuka) makundi mawili miongoni 
mwenu yalipodhamiria kufanya woga (na kwenda 
zake kama walivyokwenda zao wale wanafiki). Na 
Mwenyezi Mungu akawa mlinzi wa yote mawili 
hayo. (Kwa hivyo yakahifadhika, hayakufanya 
mabaya hayo). Na Waislamu wamtegemee 
Mwenyezi Mungu (tu basi). 

123. Na Mwenyezi Mungu alikunusuruni katika 
(vita vya) Badri, hali nyinyi mlikuwa dhaifu. Basi 
mcheni Mwenyezi Mungu Ui mpate kushukuru (kila 
wakati kwa neema zinazokujieni). 

124. (Alikunusuruni katika vita vya Badr) 
ulipowaambia Waislamu: (( Je! Haitakutosheni Mola 
wenu atapokusaidieni kwa Malaika elfu tatu 
watakaoteremshwa?” 

125. Naam. Kama mkisubiri na kujilinda na 
makatazo yake na (maadui) wakakuHkieni haraka 
(kwa shindo), hapo Mola wenu atakusaidieni kwa 
Malaika elfu tano washambuliao kwa nguvu. 

126. Na Mwenyezi Mungu hakufanya haya (ya 
kukuleteeni Malaika) ila kuwa bishara kwenu, ili 
nyoyo zenu zipate kutulia kwayo. Na msaada 
hautoki (kwa mwengine yo yote) isipokuwa kwa 
Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu na Mwenye 
hikima 

127. (Kafanya haya ya kukunusuruni) ili akate 
sehemu katika wale waliokufuru (awaue), au 
awadhalilishe ili wapate kurudi, na hali 
wameshindwa. 


ji'5 <£$£ «uisj 

© I £i\ 


&p\ 

p=s 5i jji 
© Q' ^ 


12 1. Hapa inatajwa habari ya vita vya pili vikubwa kabisa vya Kiislamu (vita vya Uhudi). Katika vita hivi 

walipata hasara pevu Waislamu kwa ajili ya wale Waislamu wa kweli wachache waliokhahlu amri ya Mtume; na 
kwa ajili ya wale Waislamu wanatiki waliomTuata Mtume; kisha walipofika vitani wakakimbia. Na walikuwa 
thuluthi ya jeshi la Uislamu. Basi walikuwa wengi zaidi kuliko hivi, lakini wengine waiirejea tena upande wa 
Waislamu. 

124. Hapa inatajwa kwamba Waislamu katika vita vyao na makatiri wakisaidiwa na Malaika tnakundi kwa 
makundi. Malaika hawa wakija kwa sura za Kibinadamu na wakipigana kwa nguvu za Kibinadamu. Lau 
wangekuja Kimalaika, hata mmoja tu angewamaliza makaHri wote. 

127, 128. Hapa anataja Mwenyezi Mungu sababu ya kuwaletea nusura, na anaonyesha ufalme Wake; kuwa 
aiitakalo Yeye ndilo Atakalolifanya; si alitakalo Bwana Fulani wala Bwana Fulani, hata akiwa Mtume Muhammad. 
Basi waongo hao wanaosema kuwa alitakalo Sharifu wao na Sheikh wao au Khalifa wao ndilo litakalokuwa, basi si 
kweli. Ya kweli ni haya:- 

Mambo yote ni ya Mungu Atakalo ndilo huwa 

Ndiye pweke Mwenye quwa Mwenye amri na shant. 


88 



JU2UU 4 


AALI IMRAN (3) 


LAN TANALU 


12 8. Wewe huna lako katika shauri hii — au 
(Mwenyezi Mungu) awaonee huruma au awaadhibu, 
maana wao ni madhaiimu. (Atafanya anavyoona 
Mwenyewe). 

129. Na ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote 
vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini; 
humsamehe amtakaye na humwadhibu amtakaye. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa kusamehe (na) 
Mwingi wa kurehemu. 

130. Enyi mlioamini! Msile riba, 
mkizidishazidisha; na mcheni Mwenyezi Mungu ili 
mpate kutengenekewa. 

1 3 1 . Na ogopeni moto ambao umewekewa 
wenye kukanusha amri za Mwenyczi Mungu. (Na 
katika hizo ni huku kutokula riba). 

132. Na mtiini Mwenyezi Mungu na Mtume ili 
mpate kurehemewa. 

133. Na yaendeeni upesi upesi maghufira ya 
Mola wenu na Pepo (yake) ambayo upana wake (tu) 
ni (sawa na) mbingu na ardhi. (Pepo) iliyowekeWa 
wamchao Mungu 


4 rU t| ^ 

siiWSS&s 


„ ^ < $■>>.< 


BC&1.&11J&& SgC( St$\ 

\&AZ±L 


&2Z2Ji ’ r a42&3\>&\\&kK 


n < 


1 30. Moja katika ubaya wa riba ni kule kuzidi na kuzidi mpaka ikamaliza mali ya mwenzio yote au mengi 
kabisa, bure kwa unyonge tu na kumwonea. Ndiyo maana ikatajwa katika Aya ya pili (131) kuwa ikiwa hao 
madhalimu wala riba hawatawacha dhulma yao hiyo na wakarejeza haki za watu, basi Moto wa Jahannam 
unawangojea tu: 


Salil Jahimu 

Mambo mazito 

Siyahi na zite 

Katika Moto 

Sura uwakao 

Kwa mivukuto 

Na kwenda miteo 

Na kugoroma 

Dhamirini mwako 

Usisahau 

Dhiki za Motoni 

Ukadharau 

Dhurubu mithali 

Kama hiyau 

Wadhurubiyeo 

Wote Ulama 

Dhalimu wa huku 

Ulimwenguni 

Dhili ya Arishi 

Haketi tini 

Dhulma humpa 

Kwenda Motoni 

Nyumba ya adhabu 

Zisizokoma 


132. Na hapa inabainishwa kuwa Rehema ya Mwenyezi Mungu haiwezi kupatikana ila kwa KUMTH 
Mwenyezi Mungu na Mtume Wake: Kwa kufuata amri zao kiasi cha uweza wako na kuwacha makatazo Yao 
kabisa kabisa. 

Haipatikani Pepo kwa kuwa wewe ni Mwtslamu tu (Mwislamu jina), wala kuwa unaluata Madhehebu fulani ya 
Kiislamu au Tarika Ailanij kwa kuwa mkubwa wa madhehebu hayo au mkubwa wa Tarika hiyo atakushufaia. 
Mtume mwenyewe hatashufaia waliodidimia katika maasi, seuze wengineo. 

Sharia husema Aso thawabu 

Shida na mashaka Yatamsibu 

Shufaa ya Tumwa Lmahbubu 

Huwa mbali naye Na kumwegema 

Ameyabainisha Mwenyezi Mungu haya katika Aya ya 1 2 ya Suratun Nisaa kama ttakavyokuja Inshallah katika 
taisiri ya Juzuu ya Sita na kama ilivyobainishwa katika Aya ya 81 ya Suratul Baqarah. 

133. Aya hii inahimiza watu kufanya upesi upesi mambo ya kuwapatishia radhi za Mwenyezi Mungu na Pepo 
Yake 


89 



JUZUU 4 


AALI IMRAN (3) 


LAN TANALU 


134. Ambao hutoa katika (hali ya) wasaa na 
katika (hali ya) dhiki, na wazuiyao ghadhabu na 
wasamehe watu (na wawafanyiao ihsani); na 
Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao ihsani. 

135. Na ambao wanapofanya uchafu (kufanya 
dhambi kubwa) au kudhulumu nafsi zao (kwa 
dhambi ndogo) hukumbuka Mwenyezi Mungu na 
kuomba msamaha kwa dhambi zao. Na nani 
anayeghufiria dhambi isipokuwa Mwenyezi Mungu? 
Na hawaendelei na (maovu) waliyoyafanya, hali 
wanajua (kuwa hayo ni maovu). 

136. Hao ndio ambao malipo yao yatakuwa 
msamaha kwa Mola wao na Bustani (Pepo) 
zinazopita mito mbele yake, ambamo watakaa 
milele. Na ni wema ulioje ujira wa watendao 
(mema). 

137. Zimepita adabu namna kwa namna 
walizotiwa waliokuwa kabla yenu. Basi safirini katika 
nchi na mwone ulikuwaje mwisho wa wale 
waliokadhibisha. 

138. Haya ni maelezo yaliyo wazi kwa watu 
(wote) na uwongozi na mauidha kwa wamchao. 

139. Na msilegee . wala msihuzunike, 

maana nyinyi ndio mtakaokuwa juu ikiwa mnaamini 
kweli. 

140. Kama yamekupateni majaraha, basi na watu 
hao yamewapata majaraha kama haya. Na siku za 
namna hii tunawaletea watu kwa zamu. (Amefanya 
haya) ili Mwenyezi Mungu apambanue walioamini 
(kweli, kwa hivyo hawakukimbia) na afanye 
miongoni mwenu mashahidi (waliouawa katika hivyo 
vita wapate daraja ya Ushahidi). Na Mwenyezi 
Mungu hawapendi madhalimu 

14 1. Na ili Mwenyezi Mungu awasafishe 
walioamini na kuwafuta (waondoke ulimwenguni 
wale) waliokufuru. 

142. Jel Mnadhani mtaingia Peponi, hali 
Mwenyezi Mungu hajawapambanua wale 
waliopigania dini ya Mwenyezi Mungu miongoni 
mwenu, na kuwapambanua waliofanya subira? 
(Sharti yaonekane kwanza haya hapa ulimwenguni). 


\\ >Jl Sij3i5 
s}/i 

J» '1 1 •' 

>*> 

\ 1 yi \ » : ^ 


a>3^ 

' ^ ~ ( -> • W — — - 

© yn 
_ <>, , > 



© S^> jW s ’(&£* <3J3> 


134*135- Aya hizi zinataja baadhi ya sifa ambazo mtu akisiTika nazo ataingia Peponi . . . 

140. Wanakumbushwa misukosuko iliyowalika siku ya vita vya Uhudi, na kuwa kama walivyosibiwa wao 
ndivyo wao nao walivyowasibu maadui zao; na kuwa mambo ndivyo vivi hivi, kwa noba — mara wanapata hawa 
mara wanapata wale, kwa mujibu wa amali zao, sio Mungu anapendelea. 

141-142. Aya hizi na nusu ya Aya ya 140 zinaonyesha sababu za kuwaachilia Mwenyezi Mungu Waislamu 
washindwe siku hiyo ya vita vya Uhudi. 


90 


JUZUU 4 


AALI IMRAN (3) 


LAN TANALU 


X 43 * Na nyinyi mlikuwa mkitamani mauti, 

(kuwa shahidi), kabla hamjakutana nayo. Basi 
mmekwisha yaona na huku mnayatazama. 

144. Na hakuwa Muhammad ila ni Mtume tu. 

Wamepita kabla yake Mitume (wengi kabisa). Akifa 
au akiuawa ndiyo mtarudi nyuma (kwa visigino 
vyenu), muwe makafiri kama zamani? Na 
atakayerudi nyuma kwa visigino vyake hatamdhuru 
Mwenyezi Mungu cho chote. Na Mwenyezi Mungu 
atawalipa wanaomshukuru 

145. Na nafsi yo yote haitaweza kufa ila kwa 
amri ya Mwenyezi Mungu kwa ajali iliyowekwa. Na 
anayetaka malipo ya duniani tutampa, basi, hapa; na 
anayetaka malipo ya Akhera tutampa huko; na kwa 
yakini tutawalipa wanaoshukuru. 

146. Na Manabii wangapi walipigana na maadui; 
na pamoja nao kulikuwa na watakatifu wengi. 

Hawakulegea kwa yale yaliyowasibu 

143. Waislamu kwa kusikia fadhila kubwa wataKazozipata wanaokufa vitani (Mashahidi), kila mmoja 
alitamani apate daraja hiyo; basi wameipata. Wameuawa watu 70 mara moja siku ya vita vya Uhudi katika watu 
700 waliosimama kupigana na jeshi la watu 3000. 

144. Hapa wanajulishwa wazi wazi (wasisahau) kuwa Nabii Muhammad ni Mtume tu ambaye ni kiumbe 
kama viumbe vyengine — atakufa kama walivyokufa na wanavyokufa. 

Basi hata akifa washikane na mwendo huo huo aliowafundisha, wa dini ya haki ya Uislamu. Siyo warejee 
ukatirini kama zamani kwa kuona kuwa Mtume kafa, basi na mambo yake yamekufa. Isiwe hivyo. 

Sababu ya kutajwa visigino hapa ni kuonyesha ule mwendo wa mwenye kurejea nyuma uncvyokuwa; lakini 
hapana visigino hapa wala cho chote. 

Watu wengine kwa kutaka kushinda katika ubishi wao wa kuwa Nabii Isa kafa, wameipotoa ttfsiri ya Khalat 
wakasema "wamekwisha fariki” yaani wamekwisha kufa. Na hali ya kuwa wanajua — walasiri hao — kuwa 
tamko la khalaa halifasiriwi kwa kufa; linafasiriwa kwa kuwa “hayupo hapo, au hayuko saa hiyo au patupu hapo, 
hapana kitu.” Nawafunuwe tafsiri zote hizo za Quran walizozitaja mwanzo wa tafsiri yao — kuonyesha kuwa 
wamefuata tafsiri hizo. Nawatuonyeshe moja katika hiyo iliyofasiri tamko la khalat = Maatat = kafa. Kabisa 
hawataiona. Na wanajua yakini kuwa hamna; lakini wanataka kudanganya kama ilivyo ada yao ya kudangmnya. Na 
vile vile mwanzo wa tafsiri yao walitaja vitabu vya kufasiri maneno magumu ya Quran, kama Al Mu/radat. 
Nawatazame humo kama wataiona hii Khalat imefasiriwa kwa “Maatat” au “Khalda" yo yote ile. Na wametaja 
katika mwanzo wa tafsiri yao makamusi yanayofasiri lugha ya Kiarabu kama Al Qamut. Nawatazame humo kama 
wataona tamko la khalaa limefasiriwa kwa Maata au khalat hii iliyomo katika Quran kuwa imefasiriwa kwa 
Maatat. Bali hata Makamusi ya Kiarabu waliyoyataja wao yasiyotungwa na Waislamu kama Munjid; nayo pia 
hayakufasiri kkalaa = Maata = Kafa. Waongo kabisa. Hawajali hata chembe kusema uwongo wanapotaka 
kuvutia wayatakayo. Tusiwasadiki kwa lo lote lile wanalolisema hata Laa Ilaaha Illal Laahu Muhammadur 
Rasuulul Laah — kwani wanaifasiri Ratuulul Laah kwa maana nyingine siyo ile wanayoiamini Waislamu kama 
walivyoambiwa na Mwenyewe Mwenyezi Mungu na Mtumewe. Ibilisi anafurahi nao sana sana kwa uhodari wao 
wa kutokuwa na chembe ya haya katika kule kutaka kwao kupoteza. Wasiokuwa na haya — zamani walikuwa — 
wana mji wao, lakini sasa wametujia katika miji yetu; bila ya chembe ya Zaibaki ya haya kuwa nayo. 

Wamejidai kuandika kuwa: <( Mwenyezi Mungu aliteremsha. Aya hiyo isemayo kuwa Muhammad s.a.w. ni 
Mtume, akifa si neno kwani Ma nabii waliomtangulia wamekwisha kufa.’ Waongo wakubwa Mwenyezi Mungu 
hakutumia hapa tamko la kufa — wamepachikia wao tu kwa uwongo wao. Basi tafsiri hiyo ya kufa waliyoitia 
katika Aya hii na maelezo yao ni mpachiko wao tu waiioutia bila ya kuona vibaya. 

145. Hopa tunahimizwa tushughulikie zaidi malipo ya Akhera kwani ndiyo yenye kudumu. 

146. Wanatiwa moyo Waislamu kuwa wasife nyoyo kukitokea kushindwa kwani ndio mitihani hiyo ya kuzidi 
kuwatengeneza. 


$ & aj . c; 

v$Ji\ <&&&#& yja, gs us 




I jy%>, 'KS* *■ oi 


91 




JUZUU 4 


AALI IMRAN (3) 


LAN TANALU 


katika njia ya Mwenyezi Mungu, wala 
hawakudhooHka wala hawakudhalilika. Na 
Mwenyezi Mungu anawapenda wafanyao subira. 

147. Wala haikuwa kauli yao (watakatifu hao) ila 
ni kusema.- “Mola wetu! Tughufirie madhambi yetu 
na kupita kwetu kiasi katika mambo yetu na 
ithibitishe miguu yetu na utusaidie juu ya watu 
makafiri.” 

148. Akawapa Mwenyezi Mungu malipo ya 
duniani na malipo mazuri ya Akhera. Na Mwenyezi 
Mungu anawapenda wafanyao mema. 

149. Enyi mlioamini! Ikiwa mtawatii 
waliokufuru watakurudisheni nyuma (katikar ukafiri 
wenu wa zamani) na mtakuwa wenye kukhasirika. 

150. Bali Mwenyezi Mungu ndiye Mo!a wenu; 
naye ndiye bora (kabisa) katika wasaidizi. (Hapana 
kama yeye). 

1 5 1 . Tutatia khofu katika nyoyo za wale 
waliokufuru, kwa sababu ya kumshirikisha kwao 
Mwenyezi Mungu na (wale waungu wao wa batili) 
ambao hakuteremsha dalili (ya uungu wao). Na 
makazi yao yatakuwa Motoni, na ni mabaya yalioje 
maskani ya madhalimu. 

152. Na Mwenyezi Mungu alikukamilishieni 
miadi yake (ya kuwa mtawashinda). Basi mkawaua 
kwa idhini yake. Mpaka mliporegea na mkagombana 
katika shauri lile na mkaasi baada ya yeye 
kukuonyesheni mliyoyapenda; (hapo ndipo alipoacha 
kukunusuruni). Wako miongoni mwenu 
wanaopenda dunia, na wako miongoni mwenu 
wanaopenda Akhera. Kisha (Mwenyezi Mungu) 
akakuekeni. mbali nao (hao makafiri; msiweze 
kuwashinda) ili akutieni adabu. Naye sasa 
anekusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
ihsani nyingi juu ya wanaoamini. 


4 - 

©S-^i 3 * joii jwu; 

tctkj kl)l 

JS 1 4. 5 JSLg iS) t 4 s . ^ 

a»/-fS5aS3 i4u 


147. Katika Aya waliyoifanya ya 148 wameandika hivi: “Kwa maana ya neno kughofiri dhambi, tazama Sura 
48:3-, 11:48 na 38:24.” Tutajibu Inshallah hapo tutapofika Sura hiJi ikistahiki kujibiwa. Ya nini kutafuta 
Mbeleko kabla ya Mwana kuzaliwa. 

131. Hapa Mwenyezi Mungu anawaahidi Waislamu kuwa atawatia khofu wale maadui zao — waliokwisha 
kwenda zao baada ya kule kushinda kwao — kuwa hawatarejea kuwapiga. 

152. Wanatajiwa sababu iliyowapelekea kushindwa. Nayo ni kukhalifu amri ya Mtume aliyowapa . . . 

Mtume aliwaweka watu $0 katika jabali; ambao walikuwa mahodari kwa kupiga mishare (mishale). Akawaambia 
wakae hapo, wawahami, yasije majeshi ya Maqureshi kuwashambulia kwa nyuma. Wawe tayari kuwapiga barabara 
kwa mishare wakiwajia kwa nyuma. Akawaambia wasiondoke hata ikiwa nini, hata wakiwaona wenzao wameshinda 
au wameshindwa. Wasiondoke mpaka mkubwa wao aletewe amri na Mtume ya kuondoka. 

Lakini baadhi yao — isipokuwa watu 14 tu — walikhalifu amri hii walipowaona wenziwao wameshinda kweli 


92 



JUZUU 4 


AALI IMRAN ( 3 ) 


LAN TANALU 


153. (Kumbukeni) mlipokuwa mkikimbia mbio, 
wala nyinyi hamumsikilizi yo yote, hali Mtume 
alikuwa anakwiteni, yuko nyuma yenu. Akakupeni 
(Mwenyezi Mungu) huzuni juu ya huzuni. 
(Amekusameheni hivyo) ili msisikitike (sana) kwa 
yale yaliyokupoteeni wala kwa (misiba) iliyokusibuni. 
Na Mwenyezi Mungu ana khabari za yote 
mnayoyatenda. 

154. Kisha baada ya huzuni alikuteremshieni 
utulivu — usingizi ambao ulifunika kundi moja 
katika nyinyi. Na kulikuwa kundi jengine nafsi zao 
zimewashughulisha (hawajijui hawajitambui); 
wakimdhania Mwenyezi Mungu dhana zisizokuwa 
ndizo, dhana za ujinga; wakisema. “Ah! Tuna amri 
sisi katika jambo hili?” Sema: “Mambo yote ni ya 
Mwenyezi Mungu.” Wanaficha katika roho zao 
(hao wanafiki) wasiyokubainishia. Wanasema: 
“Tungekuwa na cho chote katika jambo hili 
tusingeuawa hapa.” Sema: “Hata mngalikuwa 
majumbani mwenu, basi wangaiitoka wale 
walioandikiwa kufa, wakenda mahali pao pa 
kuangukia wafe. (Amefanya haya Mwenyezi Mungu 
ili) ayadhihirishe yaliyomo vifuani mwenu, na 
asaHshe yaliyo nyoyoni mwenu. Na Mwenyezi 
Mungu anayajua (hata) yaliyomo vifuani. 

155. Wale waliorudi nyuma (waliokimbia) 
miongoni mwenu siku ambayo majeshi mawili 
yalipokutana (katika vita vya Uhudi — jeshi la 
makafiri na Waislamu), Shetani ndiye 
aliyewatelezesha kwa (sababu ya) baadhi ya 
(makosa) waliyoyafanya; na Mwenyezi Mungu (sasa) 
amewasamehe. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwingi 
wa kusamehe (na) Mpole sana. 


5 ^ 


iS kh$JiiS Li a, 

Z>i&:}+2'\ r^l 

tiiDj Y<J* 
««»1 j ‘i*®^-** 4- U 

J& '5y (♦£>$ 61 

@ (Uu* 4 «i (fij, fc (♦&* <<jji ^ 


kwdi, wanawaendesha mbio Maqureshi na kuwaua na kuwateka na kuchukua mali yao ngawira. Waliteremka 
wakachanganyika nao katika kule kukusanya ngawira. Mkubwa wao oliwakataza kweli kweli lakini hawakumsikia 
kabisa isipokuwa waie wachache tu aliosalia nao hapo. 

Baadhi ya majamadari wa lile jeshi la Maqureshi lililokuwa likikimbia walipoona wale wanaohami lile jabali 
hawapo, waligeuza jeshi lao, wakawashambulia Waislamu kwa nyuma. Kikawa kivangaito sasa, wakafa chungu ya 
waliokufa, na wakajuruhiwa chungu ya waliojuruhiwa. 

1 54. Baada ya kushindwa kule Waislamu, na makahri wakenda zao, baadhi ya wanahki waliokuwa katika hilo 
jeshi la Waislamu (waiiokuwa hawajakimbia pamoja na wenzao) hawakuamini kuwa makafiri ndio wamekwenda 
zao kweli kweli hivyo. Wala hawakuamini ule waadi wa Mwenyezi Mungu kuwa atawatia khofu wasirejee. Walionn 
kuwa wamekwenda kidogo tu hivi, kisha watarejea kuwasagasaga. Basi usingizi uiiwapaa — wasilitungue la mchana 
wnla la usiku. Na wcnzao — wale Wa ; slamu wa kweli — wakawa bukheri wa afiya; wanalala na kuamka na kula 
na kunywa na kuzungumza na kufanya mengineyo. 

153. Siku ya vita vya Uhudi — kama tu!ivyokwishaona-wanafiki 300 walikimbia kabla ya Vita havijaanza. 
KhaJafu baadhi ya Waislamu walikhalifu amri ya Mtume pale wakati ambao ilionyesha wazi wazi kuwa wao 
Waislamu ndio watakaoshinda. Walipokhalifu hivyo mara mambo. yaligeuka — ikawa sasa Waislamu wanapigwa na 
kuuawa, hata ikadhaniwa kuwa Mtume kauawa. Katika mtaharuki huu basi Waislamu wengi — ambao ni 
Waislamu wazuri kabisa — walikimbia. Walirukwa na akili wahawa hawajui la kufanya. Basi wakakimbia. 


& 

4 


93 




JUZUU 4 


AALI IMRAN (3) 


LAN TANALU 


156. Hnyi mlioamini! Msiwe kama wale 
waliokufuru na wakasema juu ya ndugu zao 
waliposaHri katika nchi au walipopigana (wakafa): 
“Wangalikuwa kwetu wasingalikufa wala 
wasingaliuawa. ,> (Amewatia Mwenyezi Mungu 
dhana hii) ili afanye hayo kuwa majuto katika nyoyo 
zao. Na Mwenyezi Mungu anahuisha na kufisha na 
Mwenyezi Mungu anaona yote mnayoyatenda. 

157. Na kama mkiuawa katika njia ya Mwenyezi 
Mungu au mkifa (si khasara kwenu) kwani msamaha 
na rehema zinazotoka kwa Mwenyezi Mungu 
(kukujieni) ni bora kuliko vile wanavyokusanya 
(hapa ulimwenguni). 

158. Na kama mkifa au mkiuawa (ni sawasawa); 
(nyote) mtakusanywa kwa Mwenyezi Mungu. 

159. Basi kwa sababu ya rehema itokayo kwa 
Mwenyezi Mungu umekuwa laini kwao (Ewe 
Muhammad). Na kama ungekuwa mkali na mwenye 
moyo mgumu bila shaka wangalikukimbia. Basi 
wasamehe wewe na uwaombee msamaha (kwa 
Mwenyezi Mungu) na ushauriane nao katika 
mambo. Na ufungapo nia mtegemee Mwenyezi 
Mungu (tu ufanye hili uliloazimia). Hakika 
Mwenyezi Mungu anawapenda wamtegemeyao. 

160. Ikiwa Mwenyezi Mungu anakunusuruni, 
basi hakuna atakayeweza kukushindeni Na kama 
akikuacheni nani tena atakayekunusuruni baada 
yake? Basi Waislamu wamtegemee Mwenyezi 
Mungu tu. 

1 6 1 . Wala haiwezekani kwa Nabii kufanya 
khiyana. Na atakayefanya khiyana, atavileta siku ya 
Kiyama alivyovifanyia khiana, kisha kila mtu 
atalipwa kwa aliyoyachuma, (kwa ukamilifu); wala 
hawatadhulumiwa. 



P c-: 



L c 7.\ ’i V % ' J -‘ 'J:- ^/ 1 -=!, ' 7 ' 

* 0*» r’ : 


Btsi hapa Mwenyea Mungu anasema kuwa kawasamehe, na anawaambia kuwa yamewaiika hayo kwa ajili ya 
makosa yao waliyoyafanya. Ndipo shetani akaweza kuwachezea. 

156-157, Wanaliwazwa, wasione kuwa huko kufa kumewapata kwa ajili ya huko kwenda vitani, lau 
wasingekwcnda yasingewapata. Wanaambiwa kuwa wamekufa kwa kuwa muda wao walioandikiwa na Mwenyezi 
Mungu wa kuishi duniani umekwisha; hata wangekuwa majumbani mwao wangekufa. Na wanabainishiwa kuwa 
huko kufa vitani ni bora kabisa kwao. 

159. Hapa Mwenyezi Mungu anamtia nguvu Mtume kuendelca na sifa yake ya upole na ustahamilivu juu ya 
yote yale anayofanyiwa na watu. Na anamwonyesha kuwa kupewa upole huo ni rehema kubwa inayotoka kwa 
Mwenyezi Mungu. 

Na anahimizwa Mtume anapotaka kufanya jambo ashauriane na watu wake, asikate mwenyewe tu peke yake 
kwani kutakana shauri kuna nafuu kubwa. Na anawakataza wasiwe Vigeugeu — wakisha kushauriana wakaona 
wafanye kitu fulani- t basi nawamtegemee Mwenyezi Mungu wakifanye tu kitu hicho; wasitie tena hili wala hili. 

161. Hapa inakatazwa mtu kukhini hata kidogo. Hata akiwa ndiye mkubwa wao, hana ruhusa kuchukua kitu 
japo kidogo pasi na kuwapa habari na kupata ridhaa yao kwanza. Hata mwenyewe Mtume; seuze mtu mwengine. 
Na kuonyesha kuwa siku ya Kiyama kila mwenye kukhini atakuja na kile alichokichukua kwa khiana; 
atahayarishwe mbele za umma wote; kisha atiwe Motoni. 


94 




JU/.UU 4 


AALl 1MRAN (3) 


LAN TANALU 


162. Je! Aliyeyafuata ya kumridhisha Mwenyezi 
Mungu ni kama yule aliyestahiki ghadhabu ya 
Mwenyezi Mungu, na makazi yake yakawa 
jahannam? Napo ni mahala pabaya pa kurejea 
(miu). 

163. Hao (viumbe) wana vyeo (mbali mbali) 
mbele ya Mwenyezi Mungu (kwa mnasaba wa amali 
zao). - Na Mwenyezi Mungu huona yote 
wanayoyatenda. 

164. Hakika Mwenyezi Mungu amewafanyia 
hisani kubwa Waislamu alivyowaletea Mtume 
miohgoni mwao, anayewasomea Aya zake, na 
anawatakasa na kuwafundisha Kitabu na hikima. Na 
bila shaka kabla ya hapo walikuwa katika upotofu 
dhahiri. 

165. Nyinyi — ulipokufikieni msiba ambao 
nyinyi mmekwisha watia (maadui) mara mbili ya huo 
— mnasema: “Umetoka wapi huu?” Sema: “Huo 
umeioka kwenu wenyewe.” Hakiaka Mwenyezi 
Mungu ni Mwenye uweza juu ya kila kitu. 

166. Na msiba ule uliokufikieni siku ya mkutano 
wa majeshi mawili (la Waislamu na makafiri) 
ulikuwa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu; na 
kuwapambanua walioamini 

167. Na kuwapambanua wale waliokuwa 
wanafiki. Nao waliambiwa: “Njooni mpigane katika 
njia ya Mwenyezi Mungu au mzuie (maadui pamoja 
na sisi)”. Wakasema: “Tungejua kuwa kuna 
kupigana bila ya shaka tungelikufuateni. ” Wao siku 
ile walikuwa karibu na ukafiri kuliko na Uislamu 
(japokuwa siku zote wakidhihirisha Uislamu wa 
uwongo). Wanasema kwa midomo yao yasiyokuwa 
nyoyoni mwao. Na Mwenyezi Mungu anajua vyema 
(yote) wanayoyaHcha. 






. •>. X \ S 1 »/? |L . * ^ J 
4 *; 1 ' r&J eC^’ 

M&WMK&S ££• JKg; 

aiil 

CS JS? ? oiaJi. J2X'; 

lUi SS ^IS • ij&i /1 4i !i tAsts 


164 . Hapa Mwenyezi Mungu anawakumbusha Waislamu neema kubwa aliyowapa — ya kuwaletea Mtume 
.... Na kuonyesha kuwa walikuwa katika upotevu mkubwa, na sasa wameingia katika uwongoiu mkubwa mno 
kabisa. 

165. Waislamu — kama tulivyoona-walishinda katika vita vya Badri na wakashindwa katika vita vya Uhudi. 
Basi wakastaajabu wakawa wanaulizana kwa nini kuwafika msiba huo. Lakini wamesahau kuwa walikhalifu amri 
olizowapa Mtume. Basi wanaambiwa hiyo ndiyo sababu iliyowapelekea kushindwa. 

Na wao waliwatia makaHri msiba mkubwa mara mbili kuliko hao makafiri walivyowatia wao (Waislamu). Siku 
ya vita vya Badri Waislamu waliwaua makafiri 70 na wakawateka 70 na wakapata ngawira kubwa Na katika siku 
ya vita vya Uhudi wameuawa Waislamu 70. Lakini hakutekwa hata mmoja wala hakikuchukuliwa chao kwa 
ngawira. 

167. Tumcona kuwa siku ya vita vya Uhudi — kabla ya kuanza kupigana — walikwenda zao wanafiki 300 
(Thuluthi ya jeshi la Waislamu). Walipoombwa na Waislamu waje (a) Kupigana kama wao watakavyopigana au 
waje (b) Kuogeza tu idadi ili kuwatishia maadui walijibu “Tungejua kuwa kuna kupigana tungelikufuateni.” Yaani 


95 



JUZUU 4 


AALI IMRAN (3) 


LAN TANALU 


168. Wale wasliosema juu ya ndugu zao — na 

(wao wenyewe) wamekataa kwenda (hawakwenda) 
vitani: “Wangalitutii wasingeuawa.” Sema: 

“Jiondoleeni mauti (nyinyi wenyewe msife maisha) 
ikiwa mnasema kweli.” 

169. Wala usiwadhani wale waliouawa katika njia 
ya Mwenyezi Mungu kuwa ni wafu (maiti). Bali 
wahai, wanaruzukiwa kwa Mola wao 

170. Wanafurahia aliyowapa Mwenyezi Mungu 

kwa fadhila Zake; na wanawashangilia 

wale ambao hawajajiunga nao, 

walio nyuma yao, (wako ulimwenguni, bado 
hawajafa); ya kwamba haitakuwa khofu juu yao wala 
hawatahuzunika. 

171. Wanashangilia neema na fadhila za 

Mwenyezi Mungu, na kwamba Mwenyezi Mungu 
hapotezi ujira wa wanaoamini. 

172. Wale waliomwitikia Mwenyezi Mungu na 
Mtume baada ya majaraha yaliyowapata; kwa wale 
waliofanya wema — nao ndio hawa — na kumcha 
Mungu utakuwa ujira mkubwa. 

173. Wale ambao watu (waliokodiwa na 

Makureshi) waliwaambia (Waislamu): “Watu (yaani 
Makureshi) wamekukusanyikieni. Kwa hivyo 
waogopeni.” Lakini (maneno hayo) yakawazidishia 
imani (Waislamu), wakasema: “Mwenyezi Mungu 
anatutosha (atatukifia). Naye ni Mlinzi bora kabisa.” 


(51 ®J3i # • 'iLJ 

Jri '¥•*?. 1 

* ^ *! r * ' ’ «C 1 ' •> 

© '.5 


$ 


* / » ,»/ ' ' » A, j. • ", 

— *■' cr.Jil - 

& ( ^#ijS5i; 

’ iul 


“Lakini kuna kufa tu huko; hamwezi kukabiliana na hao maadui zenu waliozatiti kweli kweli na walio zaidi ya 
mara tatu kuliko nyinyi. Mnakwenda kuziua nafsi zenu.” 

Basi Mwenyezi Mungu alileta misukosuko hii ili wapambanuke wapi Waislamu wa kweli na wapi wanaHki, 
ingawa mbele ya Mtume na mbele ya Masahaba wanajifanya Waislamu. 

168. Katika kule kurcjea kwao wale wanaHki, baadhi ya wanaHki wenziwao hawakurejea, wakapigana pamoja 
na Waislamu, wakauawa. Basi ndipo wanaHki waliposema “Wangalitutii (wakenda zao kama tulivyokwenda zetu) 
wasingeuawa.” Na Mungu anawavunja hapa kwa kuwaambia “Hebu nyinyi jiondoleeni mauti maisha' yenu. 
Maadam hamwendi vitani basi msife.” Kila kitu kikiftka ajali yake kitakufa tu, hata juu ya kitanda chake. 

169. Aya hii na zifuatazo zinataja mazuri wanayoyapata wanaokufa katika vita vya Uislamu (Jihadi). 
Wanakuwa wahai. Lakini uhai wao si kama huu tunaoujua sisi. Si wa kiduniani huo. Huo nt uhat kamili wa 
Kiakhera. 

172. Baada ya kuuawa wale Waislamu 70 katika vita vya Uhudi na kujuruhiwa vibaya vibaya vile wote 
waliohudhuria vita hivyo, Mtume aliwaamrisha waondoke hapo hapo na hali yao hiyo hiyo wawafuate wale maadui 
zao waliowajarihi hivyo. Wakaondoka wakawafuatia. Lakini wale maadui ilipowaftkilia habari hiyo, kuwa 
wanafuatiwa, walidhani wanafuatwa na jeshi kubwa zaidi — silo lile walilolisagasaga. Wakakaza mwendo 
wakaktmbilia kwao; na Waislamu nao wakarejea baada ya kuwafuatia masafa marefu wasiwakute. Walifika mpaka 
mahala panapoitwa Hamraal Asad. 

Basi hapa Mwenyezi Mungu anawasifu Masahaba hawa. 

173 . Hapa wanatajwa tena Waislamu hawa — na wenziwao waliochanganyika nao baadaye. 

MakaHri — baada ya kuwashinda vile Waislamu katika vita vya Uhudi — walimwambia Mtume pale pale 
katika midani ya vita kuwa wakutane mwakani siku fulani ya mwezi fulani katika uwanja wa Badri kama 


96 


JUZUU 4 


AALl IMRAN (3) 


LAN TANALU 


174. Basi wakarudi (vitani) na neema za 
Mwenyezi Mungu na fadhila (zake), hakuna ubaya 
uliowagusa- na wakafuata yanayomridhisha 
Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni 
Mwenye fadhila kuu. 

175. Huyo (aliyekutieni khofu ile) ni Shetani 
ambaye anakugopesheni marafiki zake, basi 
msiwaogope; bali niogopeni Mimi mkiwa Waislamu 
(kweli). 




176. Wala wasikuhuzunishe wale wanaokimbilia 
ukaHrini (wafanyao haraka kukataa na kukataza watu 
Uislamu). . Hakika hao hawataidhuru (dini ya) 
Mwenyezi Mungu chochote. Mwenyezi Mungu 
anataka asiwawekee sehemu yo yote katika Akhera. 
Na itakuwa kwao adhabu kubwa (kabisa). 


‘Si tui\ t c>-' 



177. Hakika wale waliokhiari ukaftri kuiiko 
Uislamu hawataweza ' kuidhuru dini ya Mwenyezi 
Mungu cho chote; na itakuwa kwao adhabu 
iumizayo. 

178. Wala wasidhani wale wanaokufuru kwamba 
huu muda tunaowapa (wakaishi kwa starehe) ni bora 
kwao. Hakika tunawapa muda na (inatokea ya 
kuwa) wanazidi madhambi (katika tnuda huo). Na 
itakuwa kwao adhabu ya kuwadhalilisha. 

179. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwaacha 
Waislamu katika hali mliyo nayo mpaka apambanue 
wabaya katika wema. Wala haiwi kwa Mwenyezi 
Mungu kukujulisheni mambo ya ghaibu. Bali 
Mwenyezi Mungu huchagua katika Mitume wake 
amtakaye (akamjulisha baadhi ya hayo). Basi 
mwaminini Mwenyezi Mungu na Mitume yake. Na 
kama mtaamini na mtamwogopa (Mungu), basi 
utakuwa kwenu ujira mkubwa. 


hh $ ir’ % 

©c^ 4'^ }$) 


walivyokabiliana katika vita vya mwanzo — vya Badri — basi safari hii wakutane Badri tena Mtume akaitikia. 

Hata ‘Mwakani’ ulipoHka, wakawa Waislamu tayari kwenda kukabiliana na maadui zao, Makureshi; hao 
Makureshi walifanya woga; wakaogopa kutoka kwenda kukabiliana nao. Lakini walichelea kutukanwa na hau 
Waislamu na kutukanwa na kabila nyengine kuwa ‘wamekhalifu miadi, wameogopa, hawakwenda kukabiliana na 
maadui zao’. Basi waliwakodi watu wakawapeleka Madina kuwatishia Waislamu kuwa “Kuna khatari kubwa 
huko. Msitoke kwenda kukabiliana na Makureshi. Wamezatiti vibaya kabisa. Asiye mwana aeleke jiwe!” 

Lakilni wapi! Propaganda yao hiyo haikuwafazaisha Waisiamu; bali walitoka wakawaendea na huku wanasema 
*Mwenyezi Mungu anatutosha . . .* 

WakaHka huko Badri wasiwakute Makureshi. Wakakutana na Waarabu wengine, wakafanya nao biashara; 
wakapata faida kubwa. Na Makureshi wakapata jina baya la uoga na kukhalifu waadi. 

178. Kutawilika umn wale wabaya ni madhara zaidi kwao kwani yanazidi mabaya yao na iiazidi ikabu yao. 
Kutawilika umri huwa kuzuri kwa watu wema kwani unaongezeka wema wao. 

179. Hiyo misukosuko wanayotiwa Waislamu, Mwenyezi Mungu anawatia makusudi tli wapambanuke wapi 
Waislarnu wa kweli (watakaothibiti katika dini juu ya taabu zinazowaftka) na wapi Waislamu waongo ambao 


97 



JUZUU 4 


AALl IMRAN (3) 


LAN TANALU 


180. Wala wasione wale ambao wanafanya 
ubakhili katika yale aliyowapa Mwenyezi Mungu 
katika fadhila Zake kuwa ni bora kwao (kufanya 
ubakhili huko). La, ni vibaya kwao. Watafungwa 
kongwa (madude ya kunasa shingoni) za yale 
waliyoyafanyia ubakhili — siku ya Kiyama. Ka 
urithi wa mbingu na ardhi ni wa Mwenyezi Mungu. 
Na Mwenyezi Mungu ana khabari za (yote) 
mnayoyafanya. 






dJJ 



t 97 < -'•>7. i. !• 

4 


1 8 1 . Mwenyezi Mungu amekwisha sikia kauli ya 
wale (Mayahudi) waliosema: “Mwenyezi Mungu ni 
fakiri, na sisi ni matajiri.” Tumeyaandika haya 
waliyoyasema, na (tumeandika) kuua kwao Manabii 
bila ya haki, na tutawaambia (Siku ya Kiyama): 
“Onjeni adhabu ya kuungua.” 

182. “Haya ni kwa sababu ya yale 
iliyoyatanguliza mikono yenu, na kwamba Mwenyezi 
Mungu si dhalimu kwa watumwa (wake).” 


I cLS) 

viKi#8 " 

iii 


•5 

* 


183. Wale waliosema: “Mwenyezi Mungu 

ametuahidi ya kwamba tusiamini Mtume yo yote 
mpaka atuletee kafara ambayo huliwa na moto." 
Sema: “Walikufikieni Mitume kabla yangu kwa hoja 
zilizo wazi na kwa haya mnayosema. Basi mbona 
mliwaua, kama mlikuwa wakweli?” 

184. Na kama wakikukadhibisha (Ewe 
Muhammad), basi (si ajabu, kwani) walikadhibishwa 
Mitume kabla yako walioHka na hoja waziwazi na 
Yitabu vyenye hikima, na Yitabu vyenye nuru. 


3S5&SS 


hawataweza kummilia haya. Na kabla ya misukosuko hii wote walikuwa pamoja — Waislamu wa kweli na wale 
wanatiki — wala hawawezi kupambanuka. Sasa kwa misukosuko hii wanapambanuka. Na Iau kuwa si misukosuko 
hii wasingepambanuka kwani Mwenyezi Mungu hamjulishi ghaibu yake kiumbe yo yote isipokuwa Mitume. 

W anaojidai wanajua ilimu ya ghaibu (kama hao watazamiaji manazili na wapiga bao) waongo kabisa — hapana 
ruhusa kuwendea kuwauliza. 

180. Mwenyezi Mungu anawahadharisha mabakhili kuwa wasione tamu kwa ubakhili wao huo. Mali zao 
zitageuzwa majoka yawatatize na kuwasakama shingoni mwao. 

181. Mayahudi walikuwa wakifanya stihzai alipokuwa Mtume anawahimiza matajiri kuwatazama mafakiri. 
Wakasema “Mwenyewe Mwenyezi Mungu amekuwa masikini. Sisi ndio matajiri tunamlishia viutnbe Vyake.” 

Ubaya wao waliofanya huo wa kuua Mitume hauwatoshi. Sasa wanamfanyia stihzai Mungu. 

182. Haya ni baadhi ya maneno watakayoambiwa watakapotiwa Motoni. 

183. Mayahudi walipokuwa wanaambiwa na Mtume wamfuate, walikuwa wakisema “Sisi hatukuamrishwa 
kufuata Mitume wanaokubalisha sadaka kuliwa na watu. Tumeamrishwa kuwafuata wale Mitume ambao 
hukusanya sadaka zote, kisha wakazitia moto (au ukaja moto) ukazila (ukaziunguza) sadaka hizo.” 

Nao kweli walikuja Mitume namna hao; lakini hawakuwafuata chochote, kama alivyosema hapa Mwenyezi 
Mungu. Wala hawakuamrishwa kuwa wasiwafuate ila Mitume namna hao tu. Hicho ni kisingizio cha uwongo 
wanachosingizia. 


98 


JUZUU 4 


AALI IMRAN ( 3 ) 


LAN TANALU 


185. Kila nafsi itaonja mauti. Na bila shaka 
mtapewa ujira wenu kamili siku ya Kiyama. Na 
aliyewekwa mbali na moto na akaingizwa Peponi, 
basi amefuzu (amefaulu kweli kweli). Na maisha ya 
dunia (hii) si kitu ila ni starehe idanganyayo (watu). 

186. Mtapata misukosuko katika mali zenu na 
nafsi zenu, na mtasikia udhia mwingi kwa wale 
waliopewa Kitabu kabla yenu, na kwa wale 
walioshirikisha (Waarabu). Na kama mkisubiri na 
kujilinda na aliyoyakataza Mwenyezi Mungu 
(mtakuwa mmefanya jambo zuri); kwani mambo 
haya ni katika mambo makubwa ya kuazimia mtu 
kuyafanya. 

187. Na (wakumbushe) Mwenyezi Mungu 
alipofunga ahadi na wale waliopewa Kitabu 
(akawaambia): “Lazima mtakibainisha kwa watu 
wala hamtakificha.” Lakini walikitupa nyuma ya 
migongo yao na walikhitari mali chache (ya 
kidunia kuliko waliyoamrishwa kuyafuata katika 
Kitabu hicho). Basi ubaya ulioje kwa kukhitari kwao 
huko. 

188. Usidhani wale wanaofurahia mambo 
(mabaya) waliyoyafanya, na wakapenda kusifiwa kwa 
yale wasiyoyafanya; usidhani wao watasalimika na 
adhabu; (la, bali) itakuwa kwao adhabu iumizayo. 

189. Na ufalme wa mbingu na ardhi ni wa 
Mwenyezi Mungu; na Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
uweza juu ya kila kitu. 

190. Katika kuumbwa mbingu na ardhi na 
mfuatano wa usiku na mchana, ziko hoja (za 
kuonyesha kuwapo Mwenyezi Mungu mmoja), kwa 
wenye akili 

191. Ambao humkumbuka Mwenyezi Mungu 
wakiwa wima na wakikaa na wakilala. 

Na huHkiri umbo la mbingu na ardhi (pia. ‘Namna 
gani Mwenyezi Mungu alivyoumba’. Wakasema:) 
“Mola wetu! Hukuviumba hivi bure. Utukufu ni 
wako. Basi tuepushe na adhabu ya Moto.” 


(jyj? Jj==> 

6 ?) \ j $3 

1 

'y/l 
f> cntSji 

u s&u 


/j 


Ut 'y ' vj>X 5.o3 1 < 

* uair jjti 'iuu^ & 

5 dj>, s 

& 

jJ' 3 OjliM ’4- n! \j\ 


185. Wanahimizwa watu wayachume ya kuwatia Peponi na wayaepuke ya kuwatia Motoni, kwani Moto rti 
natija ya amali zao; na Pepo vile vile. 

186. Wanahimizwa Waislamu wasijibizane na wabaya. Na wastahamili waendelee na yao — bila ya 
kuyawacha — kwani Mstahamlivu Hula Mbivu 

19 1. Yaani wanaomkumbuka Mwcnyezi Mungu kila wakati. Na zimetajwa sifa zao nyingme. 


99 



JUZUU 4 


AAU IMRAN (3) 


LAN TANALU 


192. “Mola wetu! Wale ambao utawaingiza 
Motoni, basi itakuwa umewadhalilisha na 
hawatakuwapo wasaidizi kwa ajili ya madhalimu.” 

193. “Mola wetu! Tumesikia mwitaji anayeita 

kwendea Uislamu kwamba: ‘Mwaminini Mola 

wenu.’ Tukaamini. Mola wetu! Tusamehe 
madhambi yetu na utufutie (aibu ya) makosa yetu (hayo) 
na utuHshe pamoja na watu wema.” 

194. “Mola wetu! Na utupe uliyotuahidi kwa 
(ndimi za) mitume yako, wala usitufedheheshe siku 
ya Kiyama; bila shaka wewe huvunji miadi.” 

195. Mola wao akawakubalia (maombi yao kwa 
kusema): “Hakika mimi sitapoieza juhudi (amali) ya 
mfanya juhudi miongoni mwenu, akiwa 
mwanamume au mwanamke; (kwani nyinyi) ni 
nyinyi kwa nyinyi. Basi waliohama (miji yao kwa 
khiari yao) au kufukuzwa katika miji yao na 
kuudhiwa katika njia yangu, na wakapigana na 
kuuawa; kwa yakini nitawafutia makosa yao, na 
nitawaingiza katika mabustani yanayopita mito mbele 
yake. Ndiyo malipo yanayotoka kwa Mwenyezi 
Mungu. Na Mwenyezi Mungu kwake kuna malipo 
mema (kabisa). 

196. Kusikudanganye kwenda na kurudi kwa 
makafiri katika miji. 

197. Ni starehe ndogo. Kisha makazi yao 
yatakuwa Jahannam. Na ni mahali pabaya palioje pa 
kupumzikia (mtu). 


13,416 £■.; : t U 

©SCii 
L-i }&&'= 

c 6^4 (#$6 

t '-tiJ hA /- ' i ' »1» " ' 

Ujpa 3 b Jjl ) 

b* i ijt & 


© CPi? 


198. Lakini waliomcha Mola wao watapata 
Mabustani (Pepo) yanayopita mito mbele yake. 
Watakaa humo milele. Ndiyo makanbisho yao 
yatokayo kwa Mwenyezi Mungu. Na vilioko kwa 
Mwenyezi Mungu ni bora kabisa kwa watu wema 
(kuliko starehe hizi wanazozipata wabaya duniani). 

199. Katika watu waliopewa Kitabu wako 
wanaomwamini Mwenyezi Mungu na 




i^ji <JA 1 ob 


192. Madhalimu hawaiapata wa kuwanusuru huko. Watateswa tu. Basi wanahimizwa wajiepushe na dhulma 
upesi. 

193. Zinatajwa baadhi ya dua zao wanazoziomba mara nyingi. 

193. Waislamu wote ni sawa sawa — kitu kimoja. Kama watakavyolipwa wanaume kwa amali zao ndivyo 
waiakavyoIipwa wanawake; bila ya hawa kupewa thawabu zaidi wala wale kupewa ihawabu kasoro; wakiwa 
waungwana au watumwa. Wote kwa Mwenyezi Mungu sawa sawa. Na zinatajwa daraja kubwa kabisa wanazozipata 
wanaotaabika kwa ajih ya dini ya Mwenyezi Mungu. 

196-198. Mtu mwema asivunjike moyo akiona wabaya wanatengenekewa. Aendelee tu na jitihadt yake. Ima 
atalipwa Akhera au atalipwa na duniani pia. Ama hao, wanalipwa papa hapa duniani tu. Basi asijishughulishe kwa 
kujihuzunisha; ashughulike kwa kutengeneza yake yaongoke. 


IOO 



JU2UU 4 


AALI IMRAN (3) 


LAN TANALU 


yaliyoteremshwa kwenu na yaliyoteremshwa kwao, 
kwa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Hawaziuzi 
Aya za Mwenyezi Mungu kwa thamani ndogo (ya 
kidunia. Kwa hivyo wamesilimu). Hao wana ujira 
wao kwa Mola wao. Kwa hakika Mwenyezi Mungu 
ni Mwepesi wa kuhisabu. 


S > 4 && e; 

\&5> ^5 jl>\ ‘yitj 

0 ^^ 3 ' 


200 . Enyi mlioamini! Subirini na mtiwashinde 
makafiri (katika kusubiri), na kuweni imara (nyoyo 
zenu) na mcheni Mwenyezi Mungu ili mpate kufaulu 
(kufuzu). 




200. Haya ndiyo ya kufanywa na yaliyo kama haya. Anayefanya haya atatengcnekewa tu. Msitahamilivu hula 
mbivu; hawi mtovu wala hali mbovu. 

Wanaosubiri wakaendelea kufanya taa> (utii) nai kujiepusha na mabaya mpaka kufa kwao. Na wakasubiri misiba 
na misukosuko inayowaHka. Wakasimama imara wakatengeneza yao hayo yaliyoharibika. Siyo kufunga mikono na 
tamaa ikawatamauka. Ukiharibikiwa tazama nini kilichokuharibia. Uanze tena n? kujiepusha na hilo lilokuharibia. 
Au ushike jengine unaloona kuwa litakuwa bora kuliko hilo lililoku haribia . Siyo kushika tama na kulia 

Na vilevile wakawasubiria na kuwastahamilia wanaokaa nao kwa maovu yao na wanaokutana nao kwa mabaya 
wanayowatendea; wasiwalipe kwa maovu yao. bali wawe wanawasamehe na kuwachukulia. Khasa wazee wao na 
watoto wao na wake zao (na waume zao) na jamaa zao wengine na watumishi wao na walio kama hawa. 

Ukae na watu wote kwa vizuri. Unawastahamilia na unawafanyia mazuri hata wao wasipokufanyia. 


101 


JUZUU 4 LAN TANALU 



tna Aya 176 


SURAT AN-NISA 

lmeteremka Madina 


Ine Makara 24 


Kwa )ina la Mwenyezi Mungu Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo pia. 

x. Enyi watu! Mcheni Mola wenu ambaye 
amekuumbeni katika nafsi (asli) moja. Na 
akamuumba mkewe katika nafsi ile ile. Na akaeneza 
wanaume wengi na wanawake kutoka katika wawili 
hao. Na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwaye 
mnaombana. Na (mwatazame) jamaa. Hakika 
Mwenyezi Mungu ni Mlinzi juu yenu (anayaona kila 
mnayoyafanya). 

2 . Na wapeni mayatima mali zao. Wala 
msibadilishe kibaya kwa kizuri. (Yaani msikhitari 
cha haramu). Wala msile mali zao pamoja na mali 
zenu. Hakika (yote) hayo ni jukumu kubwa. 


oi Z$\ 

© 'riij 

\ iJl&W (jAjl \yi ; 
2 - \ i)&b' 


3 . Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu J&J 1 G ju 

mayatima (basi ogopeni vile vile kutowafanyia " ' " ' " 

uadilifu wanawake). Basi oeni mnaowapenda katika 
wanawake, (maadamu mtawafanyia insafu) Wawili 
au watatu au wane (tu). Na mkiogopa kuwa 
hamwezi kufanya uadilifu, basi (oeni) mmoja tu, au @ I ^ 

(wawekeni masuria) wale ambao mikono yenu ya 
kiume imewamiliki. Kufanya hivi ndiko kutapelekea 
kutofanya jeuri. 

I. Hapa inaonyeshwa kuwa Bibi Hawa kaumbwa katika Udongo ule ule alioumbiwa Nabii Adamu’ — siyo 
kaumbwa katika mbavu za Nabii Adamuj kwa hivi kila mwanamume ana ubavu mmoja wa kushoto kasoro kuliko 
mwanamke! Habari hii hakusema Mtume ingawa inatajwa katika baadhi ya vitabu vya tafsiri. 

Hapa tnahimizwa kumcha Mwenyeai Mungu — kumhishimu ukafuata amri Zake na ukajiepusha na makatazo 
Yake*, kwani Yeye ndiye aiiyekuumba na akakuumbia vyote alivyokuumbia. Bali hata wewe mwenyewe uiutaka 
kumtia nguvu mwenzio asikuvunje, akubnyie unabmtaka akufanyie, unamwambia 'Nakuomba kwa jina la 
Mwenyeai Mungu unifanyie . . .’ kwa kuona kuwa hataweza kukuvunja maadam umemtaja Mwenyezi Munguj 
unaona kuwa atalipa hishima jina la Mwenyezi Munguj hatalivunja. Basi mbona wewe unahvunja jina la Mw« nyezi 
Mungu? Unaacha a&yokuamrisha, au unabnya aliyokataia. Unawataka walu wafanye usiyoyafanya wewe! Namna 
gani hivi! 

Na inaambiwa hapa kuwa Mwenyezi Mungu analiona kila jambo wanalolitenda waja Wakej hata likiwa dogo 
vipi na likaHchwa vipi. 

3. Wanavyuoni wote wa sharia ya Kiislamu wamekongamana kwamba aya hii imeweka mpaka wa idadi ya 
wake ambao mtu aweza kuoa, na inakataza mtu kuwa na zaidi ya wake wane wakati mmoja. Hadithi za Mtume pia 
zinatilia nguvu kongamano hilo. Imehadithiwa kuwa Ghailan, mtemi wa Taif, alikuwa na wake tisia aliposilimu. 
Mtume akamwambia abakishe wane tu na awataliki wote wengine. Kuna na riwaya ya Naufal bin Muawiyah 
ambaye, aliposilimu naye, aliamrishwa na Mtume kumtaliki mmoja wa wake zake watano. 

Pia inapasa kuzingatia kuwa aya hii, ingawa inatoa ruhusa mtu kuoa mke zaidi ya mmoja, ni sharti awafanyie 
insafu (awagawie haki zao kwa usawa). Kwa hivyo, mtu yoyote anayeitumia vibaya ruhusa hii kwa kuoa mke zaidi 



102 






JUZUU 4 


AN NISAA ( 4 ) 


LAN TANALU 


4. Na wapeni wanawake mahari yao, hali ya 
kuwa ni hadiya (aliyowapa Mungu). (Lakini hao 
wake zenu) wakikupeni kwa radhi ya nafsi zao kitu 
katika hayo (mahari) basi kuleni kwa furaha na 
kunufaika. 

5. Wala msiwape wapumbavu mali zenu (mali 
zao mlizonazo) ambazo Mwenyezi Mungu 
amezijaalia kwa ajili ya maisha yenu (nyote); na 
wapeni chakula chao humo na wavisheni na 
waambieni maneno mazuri. 

6. Na wajaribuni mayatima (wanapokuwa 
karibu ya kubaleghe kama wataweza kutumia fedha 
zao vizuri wakati watakapobaleghe. Wajaribuni 
kidogo kidogo) mpaka wafike wakati wa kuoa 
(kubaleghe). Kama mkiwaona wana akili njema, 
wapeni mali zao. Wala msizile kwa fujo na kwa 
haraka ya kwamba watakua (wazitake; hebu tuzile 
upesi). Na mwenye kuwa tajiri basi ajiepushe (na 
kuchukua ujira katika kuwafanyia kazi zao). Na 
atakayekuwa mhitaji basi ale kwa namna 
inayokubaliwa na Sharia. Na mtakapowapa mali zao, 
basi wawekeeni mashahidi (juu ya kuwa) Mwenyezi 
Mungu anatosha kuwa shahidi. 


12* eik li!» jtil! lyij 

0 

iit J£$i ;XHb\ 

f ' jj 'j 

i&; 

© Jxi[j \jo*qtX i 


ya mmoja bila ya kufanya insafu, atakuwa anajaribu kumhadaa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hii, mahakama ya 
nchi za Kiislamu yamepewa uwezo wa kulaaimisha kufany wa insafu iti kurakibisha kosa alilofanyiwa mke au wake. 
Pamoja na hayo, ni kosa kabisa kuchukulia kwamba, kwa kuweka sharti hiyo ya insafu, aya hii imekusudia 
kuondoa ruhusa ya kuoa wake wengi. Hivyo sivyo inavyosema Qurani; wanaosema hivyo ni wale Waislamu ambao 
wametekwa akili zao na Wakristo wa nchi za Magharibi. Wao husema kwamba Qurani pia inapinga kuoa wake 
wengi, lakini haikuiiondoa jambo hilo moja kwa moja kwa sababu haikuona kuwa ni jambo la busara kufanya 
hivyo wakati huo kwa vile ambavyo dasturi yenyewe ilikuwa imeenea. Badala yake, inamruhusu mtu kuoa wake 
wengi maadamu atawafanyia insafu. Kwa kuwa sharti hii ni ngumu mno kuitekeleza, pendekezo hapa ni kuoa mke 
mmoja; Kwa hakika, Akira hizo husababishwa na kutawaliwa akili, kwa sababu kuoa wake wengi koo kwenyewe si 
jambo ovu, kwani wakati mwingine huwa ni jambo la lazima ili kumzuia mja asiipindukie mipaka ya Mwenyezi 
Mungu. Kuna watu. wengine, hata wakitaka, hawatosheki na mke mmoja. Ruhusa ya kuoa wake mpaka wane 
huwaepusha watu kama hao na madhara ya uhasharati usio na kifani. Ndio Qurani ikawaruhusu watu kama hao 
kuoa mpaka wake wane maadamu watawafanyia insafu. 

Ama wale wanaoona kuwa ni uftsadi kuoa wake wawili mpaka wane, ni khiari yao kuipinga Qurani na kuibeza 
ruhusa hiyo, lakini hawana haki ya kuisingizia upotofu wa mawazo yao, maana Qurani imehalalisha jambo hili kwa 
lugha iliyo wazi bila ya kutumia neno lolote liwezalo kupinduliwa kwa namna yoyote ili liwe na maana kwamba 
Qurani imekusudia kukataza jambo hili. 

4. Kumdai wewe mwanamke mahari yako uliyompa-au kumtoza fedha nyingine-ndiyo huna ruhusa. Lakini 
mwenyewe — katika furaha zenu-akikutunukia kitu kukupa kipokee: usimkatalie utamvunja. Kama wewe 
unavyompa na yeye anaweza kukupa. 

5. Mawasii — kama walivyoambiwa — wasiwadhulumu mayatima, wawape haki yao kamili ndivyo 
wanavyoambiwa hapa vile vile kuwa waendelee kuwatazamia mali zao hao mayatima wala wasiwape wenyewe 
maadamu bado wapumbavu, wabadhirifu, hawajui kima cha ntali, wanatumia ovyo ovyo. Basi wasiwape wenyewe 
japo wamekwisha baleghe. Waendelee kuendesha na kuwaambia maneno mazuri kama vile kuwaambia ‘Bado 
nakuona si hodari wa kudhibiti chako. Utakitosa bure. Wacha nikuendeshee tu vivi hivi mpaka siku za mbele 
kidogo. Nikikuona imetua makini yako, unaweza kujimiliki katika tasarufu zako nitakupa mwenyewe.’ Na kama 
hivi. 

Kwani hayo mali ya huyo yatima yakipotezwa kvya njia za batili hatakuwa huyo yatima tu ndiye aliyekosa; bali 
njia za kheri zitakuwa zimekosa. Mali hdicho kitengezaji kikubwa cha kila kheri. 


103 


JUZUU 4 


AN NISAA (4) 


LAN TANALU 


7. Wanaume wana sehemu katika mali 
wanayoyaacha wazazi na jamaa waliokaribia. Na 
wanawake (pia) wanayo sehemu katika yale 
waliyoyaacha wazazi na jamaa waliokaribia. Yakiwa 
kidogo au mengi. (Hivi) ni sehemu zilizofaridhiwa 
(na Mwenyezi Mungu). 

8. Na wakati wa kugawanya wakihudhuria 
jamaa na mayatima na masikini, wapeni kitu katika 
hayo (mali ya urithi) na waambieni kauli njema. 


9. Na waogope (mawasii kuwadhulumu 

mayatima; na wakumbuke) kama na wao 
wangewacha nyuma yao watoto madhaifu 
wangekuwa na khofu juu yao; basi wamwogope 
Mwenyezi Mungu na waseme maneno yaliyo sawa 
(kwa hao mayatima waliousiwa kuwatazama). 

10. Hakika wale ambao wanakula mali ya 
mayatima kwa dhuluma, bila shaka wanakula moto 
matumboni mwao; na wataungua katika huo Moto 
(wa Jahannam) uwakao. 

11. Mwenyezi Mungu anakuusieni juu ya 
watoto wenu; mwanamume apate sawa na sehemu ya 
wanawake wawili. Na ikiwa wanawake ni (wawili au) 
zaidi ya wawili, basi watapata thuluthi mbili za (mali) 
aliyoiacha (maiti). Lakini akiwa mtoto mwanamke ni 
mmoja, basi apewe nusu. Na wazazi wake wawiii, 
kila mmoja wao apate sudusi (sehemu ya sita) ya 
(mali) aliyoiacha (maiti), akiwa (maiti huyo) anaye 
mtoto (au mjukuu). Lakini kama hana mtoto, na 
wazazi wake wawili wamekuwa ndio warithi wake, 
basi mama yake atapata thuluthi moja (na baba 







•Juaj 


2 $ 1 i, 


6 . Lakuii inataka awe akimjaribujaribu kaiika kumwachia kutasarafu kidugo kidogo kiia mara ili achume ujuzi 
wa kutumia, awe hodari ka*na walivyo hao mahodari. Akishamwona kafiki)ia daraja hiyo ampe mwenyewe — 
asijidai kutoa udhuru huu na huu wa uwongo ili ziselehee kukaa kwake daima, au zikae zaidi kuliko 
inavyotakikana. Asifanye hivyo. 

7 . Hapa inaingiwa kutaja habari za kurithi: Kuwa kwa Kiislamu wanawake wanawarithi jamaa zao — sio kuwa 
wanaume tu ndio wanaorithi. 

Lakini sehemu anayopewa mwanamke huwa ni ndogo kuliko sehemu anayopewa mwanamume, kwani 
mwanamume ndiye mwenye mas-ulia (responsibilities) mengi kuliko mwanamke. Mwanamume ana mas-ulia ya 
kumtazama mkewe, wanawe na wazee. Ama mwanamke hana mas-ulia katu juu ya mumewe, wala hana mas-ulia 
juu ya wanawe mpaka baba awe hohe hahe hana mbele hana nyuma, wala kufanya kazi hakumudu — na huyo 
mama ana hali nzuri. Hapo ndipo itapompasa mama kutazama wanawe. 

Na mas-uiia yake mwanamke ya kutazama wazee wake ni nusu ya mas-ulia ya ndugu yake, (mwanamume). 

8 . Mali ni kitu kinachotokewa roho na wanadamu wote khasa kikionekana kana kwamba kmapatikana bure — 
kama mali ya kurithi. Basi wale wasiopata hufanya kijicho sana. Ndiyo maana akasema hapa Mwenyezi Mungu 
kwamba katika kugawanywa hayo mali ya urithi wakitokea jamaa hivi wapewe kitu ktdogo na watakwe radhi kwa 
kuwa hicho wanachopewa ni kidogo. 

9 . Wanakumbushwa mawasii kuwa wasione tamu kuwadhili watoto wa watu. Wajikumbuke kuwa na wao 
mara moja wanaweza kufa wakaacha watoto wao nyuma, wakadhiliwa kgma wanavyowadhili wa watu. ‘Mla cha 


104 


JUZUU 4 


AN NISAA (4) 


LAN TANALU 


thuluthi mbili). Na kama (huyo maiti) anao ndugu, 
basi mama yake atapata sudusi (sehemu ya sita). Na 
huku kurithi kunakuwa) baada ya kutoa aliyoyausia 
au kulipa deni. Baba zenu na watoto wenu: nyinyi 
hamjui ni nani miongoni mwao aiiye karibu zaidi 
kukunufaisheni. (Hiyo) ni Sharia iliyotoka kwa 
Mwenyezi Mungu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni 
Mjuzi(na)Mwenye hikima. 

12. Na nyinyi mtapata nusu ya (mali) 
walizoacha wake zenu, kama wao hawana mtoto 
(wala mjukuu). Na ikiwa wana mtoto (au mjukuu), 
nyinyi mtapata robo ya walivyoacha. Baada ya kutoa 
walivyousia au kulipa deni. Nao (wake zenu) 
watapata robo ya mlivyoacha, ikiwa hamna mtoto, 
(wala mjukuu). Lakini ikiwa mnaye mtoto (au 
mjukuu), basi wao (hao wanawake) watapata thumni 
(sehemu ya nane) ya vile mlivyoacha. Baada ya 
kutoa mlivyousia au kulipa deni. Na kama 
mwanamume au mwanamke anayerithiwa hana 
mtoto (wala mjukuu) wala wazazi, lakini anaye kaka 
(wa kwa mama) au dada (wa kwa mama pia), basi 
kila mmoja katika hawa atapata sudusi (sehemu ya 
sita). Na wakiwa zaidi kuliko hivyo basi 
watashirikiana katika thuluthi (sehemu ya tatu). 
Baada ya kutoa vilivyousiwa au kulipa deni, pasipo 
kuleta dhara. (Huu) ndio wasia uliotoka kwa 
Mwenyezi Mungu. na Mwenyezi Mungu Ni Mjuzi 
(na) Mwenye Upole. 


^1^3 sui! £tlll 


O&A liri S& 

& d 


mwenziwe na chake huliwa.’ 

1 1 . Hapa inapambanuliwa namna ya urithi Itwamba:- (a) Akifa mtu akaacha watoto wanaume na wanawake, 
basi kila mwanamume atapata mara mbili kuhko kiia mwanamke (b) Akifa akaacha watoto wanawake tu — wawili 
au zaidi kuliko wawili (wala hakuacha mtoto mwanamume hata mmoja}- i>asi watoto hao watachukua thuluthi 
mbili za mali, wagawanye wote saw?; pasi na mmoja kumzidi mwenziwe. Na thuluthi iliyozidi itarithiwa na 
mawarithi wengine kama wako. Kama hapana watarejeshewa wenyewe wale watoto wanawake. 

N.B. Thuluthi mbili ni kugawa yale mali sehemu tatu sawa sawa, na hao wakachukua sehemu mbili katika tatu 
hizo. Na (c) Akifa akaacha mtoto mwanamke mmoja tu (wala hana ndugu mwanamume), basi mali yatagawiwa 
sehemu mbili. Sehemu moja (yaani nusu yake) atapewa huyu mtoto. Na nusu iliyosalia watapewa warithi wengine 
kama wapo. Kama hapana atarejeshewa mwenyewe huyo mtoto mwanamke. 

Hukumu ya wajukuu ni kama hukumu ya watoto inapokuwa maiti huyo hana mtoto — ana wajukuu. 

Na (d) Akifa mtu akaacha watoto wake (au wajukuu wake) na wazee wake (baba na mama), basi baba atapata 
sudusi yake na mama atapata sudusi yake. Na mali yaliyosalia warithi wale watoto wa maiti au wajukuu. 

Na sudusi ni mali ile kugawiwa sehemu 6 na yeye akachukua sehemu moja. Na (e) Akifa mtu akamwacha baba 
yake na mama yake tu pasina watoto wala wajukuu; basi mama atachukua thuluthi moja ya mali; na thuluthi mbili 
atazichukua baba. Na (0 Akifa mtu akamwacha mama tu na ndugu zake — wakiwa makhalisa, au kuumeni 
(kiumeni) au wa kukeni (kiukeni) au wanaume au wanawake au mchanganyiko — mama atachukua sudusi ya mali. 

Mawarithi hawana ruhusa ku rithi mpaka ziiipwe (a) Deni zote za huyo maiti anazodaiwa. Na zitolewe (b) Nyasia 
alizousia. Wasiwe warithi wepesi kupapia mali ya kurithi. Sharti yatolewe haya kwanza. Lakini huo.wasia sharti 
usiwe wa kuwadhuru hao mawarithi wake, kama ilivyotajwa katika Aya ya 12 . Hana ruhusa kuusia zaidi ya 
thuluthi ya mali yake. 


105 


10 



JUZUU 4 


AN NISAA (4) 


LAN TANALU 


13. Hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Na 
anayemtii Mwenyezi Mungu na Mtume wake, 
(Mwenyezi Mungu) atamwingiza katika Bustani 
zipitazo mito mbele yake; wakae humo milele. Na 
huko ndiko kufaulu kukubwa. 

14. Na anayemwasi Mwenyezi Mungu na 
Mtume wake, na kuiruka mipaka yake, (Mwenyezi 
Mungu) atamwingiza Motoni, httmo atakaa milele, 
na atapata adhabu zifedheheshazo. 

15. Na wale wanawake wafanyao machafu (ya 
wenyewe kwa wenyewe) miongoni mwa wanawake 
wenu; basi washuhudishieni mashahidi wane 
(waliowaona wanafanya hivyo) miongoni mwenu. Na 
kama wakishuhudia, basi wazuieni majumbani 
mpaka mauti yawailshe au Mwenyezi Mungu 
awafanyie njia nyengine (kama kupata waume 
kuwaoa, na kama haya). 

16. Na wale wanaume wawili wanaofanya 
uchafu (wa wanaume kwa wanaume) miongoni 
mwenu, waadhibuni wote wawili. Na wakitubia na 
wakatengenea waacheni. Hakika Mwenyezi Mungu 
ndiye apokeaye toba(na)ndiye Mwenye kurehemu. 

17. Toba inayopokelewa na Mwenyezi Mungu 
ni ya wale wanaofanya uovu kwa ujinga, kisha 
wakatubia kwa upesi. Hao ndio Mwenyezi Mungu 
huipokea toba yao. Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi 
(na)Mwenye hikima. 


@&3i 3® 

( / ? t f **/*'(< 1 t S' 'l . »• t / / 

» 0^3 4J y»jj 

iJj^SSS $$&&&$&& 
Iji^ 


ys isi wiij 

Ci>f 

s ~J p JJtiSt 

©tta£. <%! i 1 iii 


12. Hapa unatajwa urithi wa watu wengine kuwa : — (a) Akifa mke akamwacha mume (wala hakuacha mtoto 
wala mjukuu, la mwanamume waia mwanamke) basi mume atapata nusu ya mali aliyoyaacha huyo mkewe. Na (b) 
Akifa mke akamwacha mume na mtoto (au mjukuu), basi mume atapata robo ya mali. 

Na Robo ni kugaiwa sehemu nne akachukua sehemu moja. Na (c) Akifa mume akamwacha mke (bila kuacha 
mtoto wala mjukuu), basi mke atapata robo ya mali ya mumewe. Na yaliyosalia yarithiwe na mawarithi wengine. 
Na (d) Akifa mume akamwacha mke na mtoto au mjukuu, basi mke atapata thumni ya mali ya mume. 

Na thumni ni kugaiwa sehemu nane akachukua sehemu moja. Na (e) Akifa mtu asiwacj.e mtoto (wala mjukuu) 
wala wazee; lakini kaacha ndugu mmoja tu wa kwa mama (mwanamume au mwanamke), basi ndugu huyo atapau 
sudusi ya mali. Na kilichosalia warithi mawarithi wengine. Ikiwa hapana mawarithi wengine atarejeshewa huyu 
ndugu. Na (0 Akifa mtu asiache mtoto (wala mjukuu) wala wazazi; lakini kaacha ndugu wa kwa mama — wawili au 
zaidi, wanaume au wanawake au mchanganyiko — ndugu hawa watachukua thuluthi ya mah ya maiti, pasina 
mwauamume kumzidi mwanamke wala mwanamke kupunguka kuliko mwanamume. 

15 - 16. Hizi ni Aya zinazotaja adabu ya kutiwa (a) wanawake wanaofanyana machafu na (b) wanaume 
wanaofanyana machalu, na (c) wanawake wanaofanya machafu na wanaume. yote haya mabaya kabisa; na zaidi ni 
yale ya wanaume kwa wanaume, kisha ya wanaume na wanawake, na baadaye wanawake kwa wanawake. 

17. Ni kuonyesha kuwa Mwenyezi Mungu anakubab toba ya kila mwenye kutubia; lakini kwa hizi sharti 
mbili alizozitaja katika Aya hii (a) Kutubia upesi — sio umekwishakuwa mgonjwa, uko kitandani, ndio unasema 
kuwa ‘Sasa natubia’ (b) Kuwa kalifanya jambo lile kwa ujinga (yaani yale matamanio yamemvaa saa ile hata 
yamemtia ujingani kama kwamba hajui adhabu kubwa inayomngojea. Sio kuwa jambo iile la maasi analitanya kila 


106 




JUZUU 4 


AN NISAA (4) 


LAN TANALU 


18. Hawana toba wale ambao hufanya maovu 
mpaka mauti yamemhudhuria mmoja wao, (hapo) 
akasema: “Hakika mimi sasa natubu.” Wala 
(hawana toba) wale ambao wanakufa katika hali ya 
ukaOri. Hao tumewaandalia adhabu iumizayo. 

19. Enyi mlioamini! Si halali kwenu kurithi 
wanawake kwa jeuri. Wala msiwazuie (kuolewa na 
waume wengine kwa kuwa hamuwataki wala 
hamtaki kuwaacha ila kwa pesa) ili mpate 
kuwanyang’anya baadhi ya vile mlivyowapa. 
(Hapana ruhusa haya) isipokuwa wawe wamefanya 
uovu uiio wazi. Na kaeni nao kwa wema; na kama 
mkiwachukia basi (msiwaache) kwani huwenda 
mkakichukia kitu, na Mwenyezi Mungu ameda kheri 
nyingi ndani yake. 

20. Na kama mkitaka kubadilisha mke mahali 
pa mke, (yaani kumwoa mke mwengine na 
kumwacha huyo wa zamani), na hali mmoja wao 
(naye ndiye huyo unayemwacha) mmempa mrundi 
wa mali, basi msichukue cho chote. Je, mnachukua 
kwa dhulma na kwa khatia iliyo wazi? 


k jd<-=> 

Situi 'X# I 

® i&r 

$ jc^i 

m a, atijte? 
©KlitdU6ei!‘*555i^ 


siku — bila ya kujali wala kubaS haia kidogo — kama kwamba ni jambo la dasturi linalotanywa daima. Huyu ni 
jeuri, hajali, basi huyu Mwenyezi Mungu atamuadhibu. Inataka anayeasi awe anaogopa, anajiona kuwa mbaya, 
anakosa; sio kuwa habaB hajali, kama hao walao riba au kudhuhimu mayatima na wengineo katika hayo majumba 
ya kurithisha. Kila usiku uchao wanazidi kuyaonea tamu hayo wanayoyafanya; hao hawana dalili ya kusalimika na 
Moto. 

19. Hapo katika zama za kabh ya Uislamu ilikuwa hivi:- Akifa baba mtu, wanawe wanarithi wake waliokuwa 
wa baba yao — wasiowazaa wao. Kila mtu aumrithi yule asiyemzaa yeye. Kisha, Wakitaka (a) Watawaoa au (b) 
Watawaoza waume wawatakao wao (na wapokee wao mahari, wayale) au (c) Watawadhili na kuwataabisha mwisho 
wa kuwataabisha mpaka wajikomboe kwa fedha watakazo wao (d) Au wadumu vivyo hivyo katika kifungo hicho 
mpaka wafe. 

Basi wanakatazwa hapa kufanya hayo; jeuri hizo za Kijahili zimekwishakwisha. 

Na walikuwa wanaume wengine vile vile wanaowadhili na kuwataabisha wake zao wenyewe — wanapoazimia 
kuwaacha — ili wachoke wajikomboe kwa fedha walizowaolea au kwa vinginevyo. Namna hivi wakifanya makaftri 
hapo zamani; wakakatazwa na Uislamu. 

Lakiti kuna wanaojiita Waislamu na wanafanya haya mpaka leo! Basi Watslamu hao? Waislamu kweli! Wapi! 
Uislamu mchezo wanadhani? Uislamu ni kuluata amri za Mwenyezi Mungu na Mtumewe na kujizuilia na 
makatazo yao. Jina wala kanzu sio Uislamu. Uislamu ni Nia njema na Maneno latifu na Vitendo vizuri. 

Mwanamke humtaki mwache, ende zake akaolewe na aukayemtaka. Huna ruhusa kukaa naye vivyo hivyo tu 
kwa inda, wala huna ruhusa kumtoza fedha. Ukiweza kukaa naye kwa vizuri — japo humpendi — bora kaa naye. 

Ila akiwa yeye mwanamke ndiye mleta uovu na vitendo vibaya vibaya kwa kuwa hakuuki tu wala huna lo lote 
baya ulilomfanya. Hakuuki tu nd» anakufanyia mizingili mwanambiji hiyo. Basi hapo ndipo unapoweza 
kumwambia kuwa akikupa mahari yake uliyompa utamwacha. Wala usimtake zaidi kuBko ulivyompa. Wala 
usikatae kumwacha ukawa unamfanyia inda kuwa “Na mimi sikuachi ” Imekatazwa hivi. 

Na wahimizwa watu hapa wakae na wake zao kwa vizuri sana; wala wasiwawache hata wakiwa hawawapendi 
kwani ‘Huwenda mkakichukia kitu, na Mwenyezi Mungu ametia kheri nyingi ndani yake’. 

Mambo ya kuacha yamechukizishwa sana katika Uislamu. Wanahimizwa watu kuoa na wanavunjwa nguvu 
kuacha; kinyume cha wanavyofanya Waislamu wengine — Kuoa na Kuacha tu ndiyo kazi yao. Sivyo hivyo. 


107 


JUZUU 4 


AN NISAA ( 4 ) 


LAN TANALU 


21. Na mtachukuije, na hali nyinyi kwa nyinyi 
mmeingiliana? Nao (wanawake) wamepokea kwenu 
ahadi thabiti (kuwa mtakaa nao kwa uzuri). 

22. Wala msiwaoe wake waliowaoa baba zenu; 
isipokuwa yale yaliyokwisha pita. (Yaliyopita 
yamepita yasirejeshwe tena). Bila shaka jambo hili ni 
uovu na uchr.kizo na ni njia mbaya. 

23. Mmeharimishwa (kuoa) mama zenu, na 

watoto wenu, na dada zenu, na shangazi zenu, na 
ndugu za mama zenu, na watoto wa ndugu zenu, na 
watoto wa dada zenu, na mama zenu 

waliokunyonyesheni, na dada zenu wa kunyonya, na 
mama wa wake zenu, na watoto wenu wa kambo 
walio katika ulinzi wenu, waliozaliwa na wake zenu 
mliowaingilia. Lakini kama nyinyi hamjawaingilia, 
basi si vibaya kwenu (kuwaoa). Na 

(mmeharimishiwa) wake wa watoto wenu waliotoka 
katika migongo yenu. Na (mmeharimishiwa) kuwaoa 


i.) jSj X, ^ 

ut 'r & U I ijApS % 

j ijU. 

p£\ 

’&&■% W\ <4*! j 


20. Wamepachika uwongo katika hii Aya waliyoifanya kuwa ni ya 21. Wakasema “Sio muradi wa Aya hn 
kuwa mtu anayo ruhusa ya kumwacha mkewe bure. Larima pawe na sababu za kutosha.” Uwongo! Hapana 
habari hii. Hapana shaka jambo la kuachana linachukiza katika dini ya Uislamu, na Mtume kasema: “Halali 
anayoichukia Mwenyezi Mungu ni talaka.” Lakini haikuwekwa katika Sharia kuwa “HAISIHI talaka bure bure, 
!azima pawe na sababu ya kutosha.” 

20-21. Aya hizi ndizo katika hizo zinazokataza kutoza wake fedha au kuwasamehesha mahari wakau wa 
kuwawacha. Na watu wakaonea tamu kazi hiyo. Basi itawatia Motoni. Mambo ya kudhulumiana yanamwudhi sana 
sana Mwcnyezi Mungu. 

22. Aya hii na zifuatazo zinataja wanawake ambao Sharia imekataza kuwaoa (haramu kuwaoa): (1) Mwanamke 
aliyepata kuolewa na baba yako. (babu yako, babu wa baba yako — wa kuumeni na kukeni). 

Si mkc wa ami wala mjomba. Walioachwa na ami au mjomba unaweza kuwaoa. Na walioachwa na ndugu zake 
babu. (2) Mama aliyekuzaa, (bibi aliyezaa waliokuzaa . . .).(3). Binti wako uliyemzaa (au binti ahyezaliwa na 
uliyemzaa wewe. .). (4) Oada yako khalisa au baba mmoja nawe au mama mmoja nawe. (3) Shangazi lako. 
Ndugu wa baba yako (na ndugu wa babu yako. . .). (6) Mama mdogo. Ndugu wa mama yako (au ndugu wa bibi 
yako . . .). (7) Binti wa ndugu yako mwanamume, khalisa au wa kwa baba au kwa mama (na kila kilicho/aliwa na 
yeye). (8) Binti wa ndugu yako mwanamke, khalisa au kwa baba au kwa mama (na kilichozaliwa naye). (9) Mama 
wa kukunyonyesha (na mama zake wa kumzaa au wa kumnyonyesha). (10) Dada yako wa kunyonya naye 
aliyenyonyeshwa na aliyekunyonyesha). (1 1) Mama yake mkeo wa kumzaa au wa kumnyonyesha (na bibi yake pia 
wa kumzaa na wa kttmnyonyesha. . .). 

Ama ndugu yakc mama yake mkeo (wa kumzaa au kumnyonyesha) unaweza kumwoa akifa huyo mtoto wa 
nduguye uliye naye au ukimuacha' na eda ikesha. 

'12) Binti wa mkeo uEyeingia nyumbani naye (na miukuu wake . . ). Binu wa kumzaa au wa kumnyonyesha 
na kizazi chake; wote haramu kwako. 

Ama ikiwa hukuingia nyumbani naye — akafa au ukamwacha — unaweza kumwoa huyo mwanawc au mjukuu 
wake . . . 

(13) Mke aliyeolcwa na mwanao (au mjukuu wako . . ) wa kunuaa mwenyewe (au wa kunyonyeshwa na 
mkeo); si mtoto wako wa kupanga wala wa kambo. Wahoachwa na hao watoto wa kupanga na wa kambo si 
haramu kwako kuwaoa. (14) Mtu na ndugu yake pamoja(au mtu na shangazi lake au mtu na mama yake mdogo). 

Akifa mmoja — au ukimwacha na cda ikisha — unaweza kumwoa wa pili. Lakini kuwa nao wote pamoja 
(ndugu na nduguyc . . .) ndiyo hapana ruhusa. 

(15) Mke wa mtu; bado mwenyewe hajafa wala hakumwacha. 

Ila wakiwa makahri na akatekwa huyo mke katika vita vya Jihadi; basi inabatilika ndoa yake. Na baada ya miezi 
mitatu anaweza kuolewa japo huyo mumewe hajafa wala hakumwacha; na akiwa hana mimba. 


108 


JUZUU 4/5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


madada wawili wakati mmoja; isipokuwa yale 
yaliyokwishapita. (Yaliyopita yamepita yasirejeshwe 
tena). Hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye 
kurehemu(na)Mwenye kusamehe 

24. Na pia (mmeharimishiwa) wanawake wenye 
(waume zao) isipokuwa wale iliyowamiliki mikono 
yenu ya kuume. (Ndiyo) Sharia ya Mwenyezi 
Mungu juu yenu. Na mmehalalishiwa (kuoa 
wanawake) minghairi ya hawa. Muwatafute kwa mali 
zenu, kwa kuwaoa bila ya kufanya zina. Basi wale 
mnaowaoa miongoni mwao wapeni mahari yao 
yaliyolazimishwa. Wala si vibaya kwenu katika 
(kutoa) yale mliyoridhiana badala ya yale 
yaliyotajwa. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mjuzi(na) 
Mwenye hikima. 

25. Na asiyeweza katika nyiye kupata mali ya 
kuoa wanawake waungwana Waislamu, (na aoe) 
katika wajakazi walio Waislamu iliyowamiliki 
mikono yenu ya kuume (ya kulia). Na Mwenyezi 
Mungu anajua sana imani yenu; nyinyi kwa nyinyi. 
(.Watumwa na waungwana ni sawa sawa katika 
Uislamu). Basi waoeni kwa idhini ya mabwana wao 
na wapeni mahari yao kwa Sharia. (Waoeni na hali 
ya kuwa) ni wanawake wema wastokuwa wenye 


ti I c 


&& 't0A 
Jr' 3 trjUt 


24. Hapa inabainishwa kuwa kila wanawake wasiokuwa wale walioiajwa ni halali kuwaoa. Na inatajwa kuwa 
lazima umpe mwanamke mahari yake yaliyotajwa wakati wa kuozwa. Laktnt anasema vtle vile Mwenyezi Mungu 
hapa kuwa mwenyewe mwanamke akikubali baadaye kumpunguzia mumewe yale mahan yaliyotajwa, bast khtan 
yake. Na mume akitaka kumwongezea yule mkewe zaidi kuliko mahari yaliyotajwa, pia khiari yake. Hayo mahari 
si bei ya mwanamke lakini ni zawadi tu — tunza — anayompa mkewe kuonyesha mahaba yake juu yake. Basi vipi 
siku ya kumwacha ukamwambia ‘Nipe mwenycwe.’ 

2 5. Mtoto aliyezaliwa na mama aliye mtumwa wa watu anakuwa mtumwa wa hao masaidi (mabwana zake 
mama yake japokuwa baba yake ni muungwana. Basi wanakatazwa hapa waungwana kuwaoa watumwa wa watu 
kwani watoto wao watakuwa watumwa. 

Lakini aktwa mtu ni masikini, hana uweza wa kuoa mke muungwana — na anajiogopca kuzini — basi aiapcwa 
ruhusa kuoa huyo huyo mjakazi; asaa huyo bwana atakapomwona huyo mioto, atamwonea huruma ampe 
uungwana. Na ndivyo wanavyohimizwa kufanya hivyo. 

Tena wakahwazwa hao masikini wanaooa wajakazi kuwa mazingatio kwa Mwenyezi Mungu ni dini — si nasaba. 
Na nyinyi katika dini ni wamoja — nyoie Waislamu. 

Lakini wanahimizwa waoe wake wazun wasiozini ovyo ovyo wala kwa kinyumba. Kaiika zama zao za Uiahili 
mwanamke aliyekuwa akizini kwa kinyumba (na wanaume makhsusi) hawakuwa wakiona vibaya kumuoa. 
Wakkma vibaya kumuoa mwanamke aliyekuwa akizini na kiia mpita njia. Basi katika Uislamu zinakatazwa zoie 
zina mbili hizo na unaambiwa ujiepushe na kuoa wanawake waliokuwa na feli hizo; ila ikiwa wameiubia kweli 
kweli, unaona kuwa hawataufanya mwendo huo lena. 

Na ikaiajwa hapa kuwa mjakazi (au mtwana) akizini atiwe nusu ya adabu anayotiwa muungwana. Muungwana 
anapigwa bakora 100; basi yeye atapigwa 50, kwani muungwana ana vizuwizi vingi vya kumzuia. Nidyo maana 
kama hakuzuilika atiwe adabu kubwa zaidi. 

Na utumwa tumetaja katika Aya ya 1 77 ya Suratul Baqarah kuwa umekatazwa katika Uislamu ila kwa njia 
moja tu. Wakati wasiokuwa Waislamu wakiwapiga Waislamu, na Waislamu wakapigana nao, wakawa hao 
wasiokuwa Wablamu wanawafanya maieka Waislamu kuwa watumwa, basi na Waislamu nao watapata ruhusa 
kuwafanya mateka wa hao kuwa watumwa. Na wakitaka watawaachia bure wende zao kwao au wataachia kwa 


109 




JUZUU 5 


AN NISAA (4) 


WALMUHSANAT 


kuzini na kila mtu wala si wenye kuzini na wanaume 
makhsusi (wa kinyumba). Na wanapoolewa kisha 
wakafanya ufasiki, basi itakuwa juu yao nusu ya 
adhabu iliyowekewa wanawake waungwana. Hayo 
(ya kuoa wajakazi wa watu) ni kwa yule miongoni 
mwenu anayeogopa kuzini. Na mkisubiri (msiwaoe 
mpaka mpate fedha za kuoa muungwana) ndio bora 
kwenu. Na Mwenyezi Mungu ni Mwingi wa 
Kusamehe (na) Mwingi wa Kurehemu. 

26. Mwenyezi Mungu anataka kukubainishieni 
v na kukuongozeni katika mwendo wa wale 

waliokutangulieni, na (anapenda) kukukhafiftshieni. 
Na Mwenyezi Mungu ni Mjuzi(na)Mwenye hikima. 

27. Na Mwenyezi Mungu anataka 
kukukhalifishieni. Lakini wanaofuata matamanio 
(yao) wanataka mkengeuke mkengeuko mkubwa 
(uliokhalifu haki). 

28. Mwenyezi Mungu anataka 

kukukhafifishierti maana mwanaadamu ameumbwa 
dhaifu (hana nguvu kubwa kabisa za kiwiliwili wala 
nguvu kubwa za kupigana na moyo na shetani). 

29. Enyi mlioamani! Msiliane mali zenu kwa 
batili. Isipokuwa iwe biashara kwa kuridhiana baina 
yenu. (Hiyo inajuzu) wala msijiue (wala msiue 
wenzenu). Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye 
kukuhurumieni. 


ur? 

1 »7 < *>!< i 

J*** 4»') * (•*' h 

0 J <J I $1 


30. Na atakayefanya haya kwa uadui na 
dhulma, basi huyo tutamwingiza Motoni. Na hayo ni 
rahisi kwa Mwenyezi Mungu. 

31. Kama mkijiepusha na maovu makubwa 
mnayokatazwa, tutakuiutieni makosa yenu madogo 
na tutakuingizeni mahali patukufu (kabisa. Napo ni 
Peponi). 




'*&s & 


** A * 


yikomboleo. Si lazima kuwafanya watumwa. Yametajwa haya katika Aya ya 4 ya Surat MuhammaJ na huitwa 
Suratul Qital. 

29. Hapa inakatazwa kuliana mali kwa njia za batili; inakubalishwa kuuziana kunakopatikana kwa ridhaa ya 
wote wawili— mwuzaji na mnunuaii. Basi na miamala mingine iliyokubalishwa katika Sharia itakuwa ni kama 
kuuziana. 

Aliposema Mwenyezi Mungu ‘Msijiue' imeingia kujiua mwenyewe mtu na kumwua mwenziwe kwani Waislamu 
wote ni kitu kimoja; na asiyekuwa mwislamu pia huna ruhusa kumuua. 

Na katika tamko hili la Kuua inaingia kuua Khasa — akafa mtu mara moja. Na inaingia vile vile kufanya mambo 
ya kukuhilikisha kidogo kidogo mpaka ukahiliki; kama ulevi na musi mengine kwani yote hayo yanahilikisha 
kidogo kidogo. Basi anayeyafanya hayo anaingia katika wanaojiua. 

31. Hapa inasemwa kuwa tukijiepusha na iie midhambi mikubwa mikubwa Mungu atatusamehe vile 
vijidhambi vidogo vidogo, kwani binadamu muhali takriba kusahmika na hivy.o Wjidhambi vidogo. 

Dhambi zote si namna moja. Kuna nyingine mateso yake madogo kwa kuwa dhara yake ni ndogo kwa mkabala 
wa hizo nyingine. Si kama adle dhambi kubwa kubwa kama:- (a) Kuua (b) Kwiba (c) Kula riba (na kila dhuluma) 
(d) Kulewa (e) Kuzini (au wanaume kwa wanaume wenyewe). Na kama haya. 


IIO 


